STACK 

ANNEX 


v.  3 


R  DARLLEN  DWT-IEITHOG.    RHIF  3. 


SOUTHALL'S 


-\i\Hfc\J  &\i 


NO 
O.       3. 


ZPIRIOE! 


^     E,    SOUTtfALL.    ^EA\^POET,    Mox 


LLYFR  DARLLEN  DWY-IEITHOG  RHIF  III. 


SOUTHALL'S 
BI=LINGUAL  READER 

No.  III. 


ADAPTED     FOR     WELSH     ELEMENTARY     SCHOOLS     BY 
A    CERTIFICATED    WELSH    TEACHER. 


FOURTH    EDITION. 


NEWPORT: 

JOHN  E.  SOUTHALI.,  PUBLISHER, 
149,  DOCK  STREET. 

19" 


PREFACE   TO   FIRST   EDITION. 


This  book  is  now  issued  as  a  Reader 
adapted  to  the  fourth  and  fifth  standards. 

In  the  selection  of  the  subjects  for 
the  lessons,  care  has  been  taken  to  choose 
those  that  are  both  interesting  and  in- 
structive. The  matter  contained  in  the 
lessons  is  presented,  as  far  as  possible,  in 
a  narrative  form,  and  in  simple  language. 

The  two  versions  (Welsh  and  English) 
are,  as  far  as  practicable,  literal  translations 
of  each  other. 

JOHN  E.  SOUTHALL. 

4  inn  ,    i<.)02 

2209818 


PREFACE    TO    THIRD    EDITION. 


Since  the  first  edition  of  this  book 
was  published  both  the  theory  and  practice 
of  successful  Welsh  teaching  has  made 
great  strides,  and  the  number  of  Welsh 
teachers  and  prospective  teachers  who  can 
afford  to  ignore  the  language  is  getting 
fewer  and  fewer. 

In  spite  of  the  many  claims  of  the 
Direct  method  on  the  attention  of  educa- 
tionalists, experience  proves  that  a  field  of 
usefulness  is  still  open  to  Bilingual  Readers. 
They  are  intended  to  supplement  the 
Direct  method  and  to  prepare  the  way  for 
facility  in  the  work  of  translation  which, 
sooner  or  later,  must  be  faced  before  a 
course  of  language  training  is  complete. 
Probably  there  are  not  a  few  cases  in 
which  teachers  feel  that  their  previous 
experience  enables  them  to  deal  with 
Bilingual  Readers  more  easily  than  with 
Direct  teaching. 

JOHN  E.  SOUTHALL. 

II  mo.,    igo6. 


6 
14 

22 

30- 
32 


CYNHWYS1AD 

1  Y  CEFFYL 

2  Y  CAWRFIL 

3  Y  CAMEL 

4  Y  CAMEL 

(barddoniaeth) 

5  YR  APR   

r>     XA  LAESA  DY  LAW  38 
(barddoniaeth) 

7  Y  LLEW  A'R  ADARGI  40 

8  Y  TELYXOR  BACH      68 

(barddoniaeth) 

9  Y  FFRAXCOX 

10  CLYCHAU'R  HWYR 

(barddoniaeth) 

11  Y  CARW  LLYCHLYX  58 

12  Y  DYWALGI 

13  BYTHOD  CYMRU 

(barddoniaeth) 

14  YR  ARTHES  WEN 

15  Y  Ci        

16  Y  GOG     

(barddoniaeth) 

17  Ci  ST.  BERNARD 

1 8  YR  ESCIMO  A  'i  Gi 

IQ      YR    UCHEDYDD    .. 

(barddoniaeth) 

20  GWENYN 

21  CLADDEDIGAETH  SIR  J. 
MOORE  (barddoniaeth)ii8 

22  Y  LLWYXOG 

2\       I   'R    GWLITHYX     ... 

(barddoni(ietli) 

24  YR  ESTRYS 

25  YR  ERYR 


50 
56 


64 

72 

76 
84 
90 

94 

102 

108 

IOI 


122 
1^0 


7 
15 
23 


33 
39 


49 


CONTENTS. 

THE  HORSE 
THE  ELEPHAXT 
THE  CAMEL 

THE  CAMEL 

(poetry) 

THE  GOAT    

XEVER  SAY  FAIL    .. 
(poetry) 

THE  LION  &  SPANIEL 

THE  MINSTREL  BOY 

(poetry) 

THE  BEAVER  ...     51 

THOSE  EVENING  BELLS  57 
(poetry) 

THE  REINDEER       ...     59 
THE  TIGER 65 

COTTAGES  OF  WALES  73  - 
(poetry) 

THE  WHITE  BEAR  •       77 
THE  DOG      85 

THE  CUCKOO  ...     91 

(poetry) 

ST.  BERNARD  DOG        95 
ESKIMO  AND  His  DOG  103 

THE  LARK 109 

(poetry) 

BEES  in 

BURIAL  OF  SIR  JOHX 

MOORE  (poetry)  ...  119 

THE  Fox      123 

To  THE  DEWDROP       131 
(poetry) 

THE  OSTRICH 
THE  EAGLE 


137 
145 


LLYFR   BARLLEN    DWY-IEITHOG. 


1.— Y    CEFFYL. 

(i)  Y  mae  'r  ceffyl  yn  anifail  hardd, 
deallus,  a  thra  defnyddiol.  Fe  ddysga  ad- 
nabod  ei  feistr  a 'r  rhai  sydd  yn  garedig 
wrtho,  ac  ymhen  amser  daw  yn  dra  hoff  o 
honynt. 

•  (2)  Gyda  gofal  a  rheolaeth  briodol  bydd 
y  ceffyl  yn  was  tra  diwyd  a  defnyddiol  i 
ddyn.  Pan  ymddygir  yn  garedig  tuag  ato 
ni  phalla  gyflawni  cyfran  resymol  o  waith 
yn  hoenus.  Y  mae  yn  fwyniadd,  a  phob 
amser  yn  barod  i  ufuddhau  i  laes  ei  feistr. 


BI-LINGUAL    READER. 


2.-THE    HORSE. 

The  horse  is  a  noble,  intelligent,  and 
very  useful  animal.  He  learns  to  know  his 
master  and  those  who  are  kind  to  him,  and 
in  the  course  of  time,  becomes  very  fond  of 
them. 

(2)  With  proper  care  and  control,  the 
horse  is  a  most  active  and  useful  servant 
to  man.  When  kindly  treated,  he  will  not 
refuse  to  perform  a  reasonable  amount  of 
work  cheerfully.  He  is  gentle,  and  always 
ready  to  obey  the  voice  of  his  master. 

Bi-R.  3— B. 


8  LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(3)  Ni  ddylid  defnyddio  y  chwip  ond  pur 
anfynych  tuagat  y  ceffyl,  a  'r  pryd  hynny  y 
ceffylau  hynny  yn  unig,  ag  y  ydynt  wedi  eu 
haddysgu  yn  amrhiodol,  ac  wedi  cael  trin- 
iaeth  ddrwg,  a  thrwy  hynny  wedi  myned  yn 
ystyfnig  ac  ystrywgar,  sydd  yn  angen  am 
dani. 

(4)  Gall  gyriedydd  deallus  arwain  ei  drol 
Iwythog   neu    ei    wagen    gyda   rhwyddineb 
drwy  yr  ystrydoedd  llawnion,  neu  ar  hyd 
cul-ffyrdd  a  lleoedd  peryglus,  heb  unwaith 
arfer   y   chwip   at   yr   anifail   ewyllysgar   a 
chryf. 

(5)  Yn  y  flwyddyn  1841  danfonwyd  ceffyl 
Arabaidd  dan  ofal  gwas  brodorol  yn  anrheg 
i  'n  diweddar  Frenhines.    Wedi  trosglwyddo 
yr  anifail  i  'r  ystablau  brenhinol,ymadawodd 
y  dyn  tua  Lerpwl  er  dychwelyd  i  'w  wlad  ei 
hun.     O  'r  amser  yr  ymadawodd  gwrthodai 
y  ceffyl  fwyta  dim  a  roddid  iddo  gan  neb 
arall,  a  danghosai  bob  arwyddion  o  drallod. 
Cafwyd  allan  yr  achos  yn  lied  fuan,  a  dan- 
fonwyd am  y  dyn  yn  ol  o  Lerpwl.     Mor 
fuan  ag  y  daeth  i  'r  ystabl,  ac  y  clywodd  y 


BI-LINGUAL   READER. 


(3)  The  whip  should  but  very  seldom 
be^  applied  to  the  horse,  but  then  it  is  only 
those  horses  that  have  been  improperly 
trained  .and  badly  treated,  and  have  thus 
become  stubborn  and  tricky,  that  need  it. 


(4)  An  intelligent  driver  can  guide  his 
loaded  cart  or  wagon  with  ease  through 
crowded  streets  or  along  narrow  lanes  and 
dangerous  places,  without  once  using  the 
whip  to  the  willing  and  sturdy  animal. 


(5)  In  the  year  1841  an  Arabian  horse 
was  sent,  under  the  care  of  a  native  servant, 
as""  a*  present  to  our  late  Queen.  After 
delivering  the  animal  at  the  royal  stables, 
the^man  left  for  Liverpool  in  order  to 
return*  to  his  own  country.  From  the 
time  he  left,  the  horse  refused  to  eat  any- 
thing given  him  by  anyone  else,  and  he 
showed  every  sign  of  misery.  The  cause 
was  soon  found  out,  and  the  man  was  sent 
for  from  Liverpool.  As  soon  as  he  came 
to  the  stable,  and  the  horse  heard  his  voice,. 


10          LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

ceffyl  ei  lais,  danghosai  arwyddion  o  lawen- 
ydd,  a  dechreuodd  fwyta  fel  arfer.  Yr 
oedd  caredigrwydd  ei  feistr  wedi  ennilLei 
serch. 

(6)  Unwaith  pan  oedd  Arab  ar  ei  daith 
drwy  yr  anialwch,  daliwyd  a  chymerwyd  ef 
yn  garcharor  gan  ei  elynion.     Cymerasant 
ef  a  'i  geffyl  tua  'u  gwlad  eu  hunain.     Y 
noson  honno,  cyn  myned  i  gysgu,  rhag   ofn 
iddo  ddianc,  rhwymwyd  ei'draed  a  'i  ddwy- 
law,  a  gwnaed  ef  wedi  hynny  yn  rhwym 
wrth  bren  a  roddasid  yn  y  ddaear.     Porai 
ei  geffyl  yn  agos  ato. 

(7)  Pan  oedd  pawb  yn  cysgu  llwyddodd 
i  ddenu  sylw  ei  anifail  hoff,  yr  hwn  a  ddaeth 
tuag  ato.     Deallodd  y  creadur  ffyddlawn 
gyflwr  ei  feistr  ac  ymdrechodd  ei  ryddhau. 
Pan  welodd  nad  allai,  dechreuodd  gnoi  y 
rhaff   oedd   yn    rhwymo    ei    feistr   wrth    y 
ddaear,  ac  yn  y  diwedd  efe  a  'i  torrodd. 

(8)  Yna  cydiodd  a  'i  ddannedd  yn  nillad 
ei  feistr,  a  chan  garlamu  ymaith,  cariodd  ef 


BI-LINGUAL   READER.  II 


he  showed  signs  of  joy,  and  began  to  feed 
as  usual.  His  master's  kindness  had  won 
his  affection. 

(6)  Once  when  an  Arab  was  on  a  journey 
through    the    desert,    he   was   caught    and 
taken  prisoner  by  his  enemies.     They  took 
him    and    his    horse    towards    their    own 
country.     That    night    before    retiring    to 
sleep,  lest  he  should  escape,  he  was  bound 
hand  and  foot,  and  afterwards  fastened  to 
a  peg  driven  into  the  ground.     His  horse 
grazed  near  him. 

(7)  When    everybody     was     asleep,    he 
succeeded  in  drawing  the  attention  of  his 
beloved  animal,  which  came  towards  him. 
The  faithful  creature  understood  his  mas- 
ter's    situation,      and     tried     to     release 
him.     When  he  found  that  he  could  not, 
he    commenced    to    chew    the    rope    that 
fastened  his  master  to  the  earth,   and  at 
last  he  broke  it. 

(8)  He  then  caught  hold  of  his  master's 
clothes  with  his  teeth,  and  galloped  away, 


12  LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

yr  holl  ffordd  adref  yn  y  dull  hwn,  gan  ei 
osod  i  lawr  yn  y  diwedd  wrth  ddrws  ei 
babell,  er  mawr  lawenydd  i  Jw  wraig  a  'i 
blant. 

(9)  Ond  costiodd  yr  ymdrech  ei  fywyd 
i  'r  ceffyl  druan,  oblegid  syrthiodd  yn  farw 
yn  y  fan. 


BI-LINGUAL    READER.  13 

carried  him  all  the  way  home  in  this  manner; 
placing  him  down  at  last  at  the  door  of  his 
tent,    much    to    the    joy    of   his    wife    and 
children. 

(9)  But  the  exertion  cost  the  poor  horse 
his  life,  for  he  fell  dead  there  and  then. 


14         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


2.—Y   CAWRFIL. 

(1)  Y  cawrfil  yw  yr  anifail  mwyaf  sydd 
i  'w  gael  ar  y  tir  ;    ond  y  mae  y  morfil  ag 
sydd  yn  byw  yn  eigion  y  mor  yn  fwy  nag 
ef .     Y  mae  yn  llawer  cryfach  hefyd  nag 
un  anifail  arall. 

(2)  Yn    India,    Ceylon,    a    chanolbarth 
Affrica  y  mae  cartref  y  cawrfil.     Yn  y  lle- 
oedd  hyn  y  mae  coedwigoedd  anferth,  lie 


BI-LINGUAL    READER. 


2.— THE    ELEPHANT. 

(i)  The  elephant  is  the  largest  animal 
that  is  to  be  found  on  land  ;  but  the  whale 
that  lives  in  the  depths  of  the  sea  is  larger 
than  he.  He  is  much  stronger,  too,  than 
anyjother  animal. 

(2)4The  home  of  the  elephant  is  in  India, 
Ceylon,  and  Central  Africa.  In  these  places 
there  are  vast  forests,  where  the  trees  grow 


l6         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

tyf  y  coed  yn  dewdrwch  ac  uchel,  ac 
ynddynt  y  crwydra  heidiau  o  gawrfilod 
dan  y  deiliog  gysgodion,  tra  y  tywynna  yr 
haul  yn  llachar  uwch  ben. 

(3)  Y  mae  ei  drwnc  yn  un  o  ryfeddodau 
natur,  gan  nad  oes  gan  un  anifail  arall  beth 
tebyg   iddo.     Gall   ei   ddefnyddio   i   dynnu 
coeden  o  'i  gwraidd,  i  dorri  ymaith  frigyn,  i 
godi    cneuen    neu    unrhyw    beth    bychan 
oddiar  y  llawr.     Mewn  gair,   gall  ei  ddef- 
nyddio bron  at  unrhyw  bwrpas. 

(4)  Y  mae  gan  y  cawrfil  ddau  ysgythr- 
ddant  hir,  tua  chwech  neu  saith  troedfedd 
o   hyd,   ac  weithiau  yn  llawer  hirach.     Y 
maent   yn   gyfansoddedig   o   ifori,   yr   hwn 
sydd  sylwedd  tra  gwerthfawr,  ac  yn  cael  ei 
ddefnyddio  i  wneud  llawer  o  bethau.     Am 
y  rheswm  yna  y  mae  y  cawrfil  yn  cael  ei 
hela  a  'i  ladd  er  cael  yr  ifori  sydd  yn  ei 
ysgythr-ddannedd. 

(5)  Y  mae  yn  hoff  o  ymdrochi  a  threulia 
oriau  mewn  afon  neu  lyn,  yn  gorwedd  ar 
ei  hyd  neu  yn  sugno  y  dwfr  i  "w  drwnc  ac 
yn  ei  chwythu  i  fyny  i  ddisgyn  yn  gawod- 
ydd  dros  ei  gorff. 


BI-LINGUAL    READER.  17 

thick  and  tall,  and  in  them  roam  herds  of 
elephants  under  the  leafy  shades,  while  the 
sun  shines  brightly  above. 

(3)  His  trunk  is  one  of  the  wonders  of 
nature,   as   no   other   animal  has   anything 
like  it.     He  can  use  it  to  root  up  a  tree, 
to  break  off  a  branch,  to  pick  up  a  nut  or 
any  small   thing   from   the   ground.     In   a 
word,  he  can  use  it  for  almost  any  purpose. 

(4)  The    elephant    has    two    Icng    tusks 
aboat  six  or  seven  feet  in  length,  and  some- 
times   much    longer.     They    are    composed 
of  ivory,  which  is  a  very  valuable  substance 
and   is   used   to   make   many   things.     For 
this   reason   the   elephant   is   often   hunted 
and  killed  in  order  to  get  the  ivory  which 
is  in  his  tusks. 

(5)  He  is   fond  of  bathing,   and  spends 
hours  in   a  river  or  lake,   lying  down  full 
length,  or  sucking  the  water  into  his  trunk 
and  blowing  it  up  to  fall  in  showers  over 
his  body. 


l8         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(6)  Y    mae    ganddo    gof   da,    a   gellir   ei 
ddysgu  i  wneud  llawer  iawn  o  bethau.     Am 
y  rheswm-  hwn  y  mae  yn  anifail  tra  def- 
nyddiol  yn  India. 

(7)  Arferai  cawrfil  unw.aith  fyned  heibio 
i  ffenestr  agored  teiliwr,  yn  ddyddiol,  wrth 
fyned   at   ei   waith.     Byddai   y   teiliwr   yn 
rhoddi  rhywbeth  iddo  i  'w  fwyta  bron  bob 
dydd.     Un  tro,  modd  bynag,  pan  roddodd 
y  cawrfil  ei  drwnc  i  mewn  drwy'r  ffenestr, 
yn  lie  rhoddi  rhywbeth  iddo  i  fwyta,  pigiodd 
y  teiliwr  ef  a  'i  nodwydd  ddur.     Tynnodd  yr 
anifail  ei  drwnc  yn  ol  ac  aeth  yn  ei  flaen. 

(8)  Bore  drannoeth,  cyn  cychwyn  at  ei 
waith,  llanwodd  ei  drwnc  a  dwfr  budr.     Pan 
ddaeth  at  ffenestr  y  teiliwr,  trodd  ato,  a 
chwythodd  yr  holl  ddwfr  budr  am  ei  ben. 

(9)  Un   tro  prynnodd  gyriedydd  cawrfil 
gneuen  cocoa  wrth  fyned  drwy  y  farchnad. 
Gan  nad  oedd  ganddo  ddim  i  'w  thori,  taraw- 
odd  hi  yn   erbyn   pen   y   cawrfil.     Ymhen 
peth  amser,  fel  yr  oedd  y  ddau  yn  myned 


BI-LINGUAL   READER.  19 

(6)  He  has  a  good  memory,  and  he  can 
be  taught  to  perform  a  great  many  things. 
For  this  reason  he  is  a  very  useful  animal 
in  India. 

(7)  An  elephant  once  used  to  pass  the 
open  window  of  a  tailor  daily  in  going  to- 
his    work.     The    tailor    used    to    give    him 
something  to  eat  almost  every  day.     Once, 
howrever,  when  the  elephant  put  his  trunk 
in  through  the  window,  the  tailor  pricked 
him  with  his  needle.     The  animal  withdrew 
his  trunk  and  went  on  his  way. 

(8)  Next  morning,  before  starting  to  his 
work,  he  filled  his  trunk  with  dirty  water. 
When  he  came  to  the  tailor's  window,  he 
turned   towards   him   and   blew   the   dirty 
water  all  over  him. 

(9)  Once    an    elephant    driver   bought    a 
cocoanut  when  passing  through  the  market. 
As  he  had  nothing  to  break  it  with,   he 
struck  it  against  the  head  of  the  elephant. 
Some  time  after,   as  the  two  were  again 


20 


LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


drwy  y  farchnad  eilwaith,  cydiodd  y  cawr- 
fil  mewn  cneuen  cocoa,  a  tharawodd  y 
gyriedydd  yn  ei  ben  a  hi,  nes  iddo  syrthio 
yn  swp  i  'r  llawr. 


BI-LINGUAL    READER. 


21 


passing  through  the  market,  the  elephant 
picked  up  a  cocoanut  and  struck  the  driver 
on  the  head  with  it  until  he  fell  in  a  heap 
on  the  floor. 


22 


LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


3.— Y   CAMEL. 

(i)  Mewn  rhai  parthau  o  Asia  ac  Affrica 
y  mae  gwastadeddau  eang  o  dywod,  ar  ba 
rai  ni  thyf  dim  hyd  yn  oed  glaswelltyn. 
Mor  bell  ag  y  gall  y  llygad  ganfod  ni  welir 
dim  ond  tywod,  a  hynny  weithian  am  gan- 
noedd  o  filltiroedd. 


BI-LINGUAL    READER. 


3.— THE    CAMEL. 

(i)  In  some  parts  of  Asia  and  Africa 
there  are  vast  plains  of  sand,  on  which 
nothing  grows,  not  even  a  blade  of  grass. 
As  far  as  the  eye  can  reach  there  is  nothing 
to  be  seen  but  sand,  and  that  sometimes 
for  hundreds  of  miles. 

Bi-R.  3— C. 


24         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(2)  Er  nad  oes  un  afon  yn   llifo   drwy'r 
anialdiroedd  hyn,  eto  ceir  yma  ffynhonnau  o 
ddwfr  pur  a  chroyw  ond  y  maent  ymhell 
iawn   oddiwrth    eu   gilydd.     O   amgylch   y 
ffynhonnau  hyn  fe  dyf  glaswellt  a  choed, 
ac  yma  ca  y  teithiwr  blin  gysgod  a  gorph- 
wysfa  ar  ol  taith  hirfaith  a  lluddiedig.  Gelwir 
.y  llanerchi  gwyrddion  hyn  yn  werddonau. 

(3)  Y  camel  yw  yr  unig  anifail  ag  sydd 
wedi    ei    addasu    yn    neillduol    i    groesi    y 
gwastadeddau    tywodlyd    hyn.        Y    mae 
ganddo   droed  llydan,    ac   odditani   y   mae 
gwadn  feddal  ac  ystwyth  yr  hon  a  'i  galluoga 
i  gerdded  yn  gyflym  ac  ysgafn  dros  y  tywod 
meddal  heb  suddo  iddo.     Nid  oes  un  anifail 
mor  werthfawr,  felly,  i  'r  Arab  crwydrol  a  'r 
camel. 

(4)  Mae  y  camel  yn  byw  ar  laswellt  a 'r 
borfa  fer  a  sych  a  dyf  ar  ymylon  yr  anialwch. 
Pan  yn  teithio  yn  yr  anialwch  porthir  ef  ar 
aeron  talbalmwydd,  a  barlys.     Y  mae  yn 
alluog  fwyta  swm  mawr  ar  un  pryd  ac  felly 
i  deithio  ymhell  cyn  cael  pryd  arall. 

(5)  Mae  y  camel  yn  greadur  mawr,  ond 
nid  yw  ei  gorff  mor  lluniaidd  ag  eiddo  y 


BI-LINGUAL    READER.  25 


(2)  Though  no  river  flows  through  these 
deserts,    still   there   are   to   be   found   here 
wells  of  pure  and  fresh  water,  but  they  are 
very   far   apart.     About   these   wells   grass 
and  trees  grow,  and  here  the  tired  traveller 
finds  shade  and  rest  after  a  long  and  weary 
journey.     These  green  spots  are  called  oases. 

(3)  The  camel  is  the  only  animal  that  is 
specially  adapted  to  cross  these  sandy  plains. 
It  has  a  broad  foot,  and  under  it  is  a  soft 
elastic  sole,  which  enables  it  to  walk  swiftly 
and    lightly    over    the    soft    sand    without 
sinking    into    it.     There    is,    therefore,    no 
animal  so  valuable  to  the  wandering  Arab 
as  the  camel. 

(4)  The   camel   feeds  on   grass,    and   the 
short  dry  herbage  that  grows  on  the  edges 
of  the  desert.     \Yhen  travelling  in  the  desert 
it  is  fed  on  dates  and  barley.     It  is  able  to 
eat  a  large  quantity  at  a  meal,  and  thus  to 
travel  far  before  it  has  another  meal. 

(5    The   camel  is   a  large  creature,   but 
its  body  is  not  so  well  formed  as  that  of  the 


26         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

ceffyl.  Mae  dau  fath  o  gamelod,  sef  y 
camel  ag  un  crwmp  neu  'r  drornedari  (camel 
Arabia),  a  'r  camel  a  'r  ddau  grwmp,  yr  hwn 
sydd  yn  llawer  mwy  a  chryfach. 

(6)  Mae   y   crwmp "  ar   gefn   y   camel   yn 
gynwysedig  o  frasder,   a  phan  dderfydd  y 
bwyd  pan  ar  daith  hir  drwy'r  anialwch,  y 
mas   y   brasder   sydd  yn   ei   grwmp   yn   ei 
faethu,  ac  yn  gymorth  i  'w  gadw  yn  fyw. 
Ond  mynych,  er  hynny,  y  mae  y  camel  yn 
trengu  o  newyn  pan  ar  ei  daith. 

(7)  Peth  arall  rhyfedd  sydd  yn  perthyn 
i  'r  camel  yw  ei  ystumog.     Mae  ynddi  geu- 
dyllau  sydd  yn  ffurfio  dyfrgistiau  naturiol, 
a  gall  yfed  digon  o  ddwfr  ar  yr  un  pryd  i 
barhau  iddo  am  wythnos  gyfan.     Ond  pan 
y  mae  y  dwfr  ag  oedd  y  teithwyr  wedi  ei 
ddwyn  gyda  hwynt  wedi  darfod,  a  hwythau 
mewn  perygl  o  farw  o  syched,  fe  leddir  y 
camel  a  chymerir  y  dwfr  all  an  o  'i  ystumog 
er  arbed  bywyd  y  teithwyr. 

(8)  Dysgir  y  camel  i  ben-linio  er  cael  ei 
Iwytho  ac  er  galluogi  ei  feistr  i  fyned  ar  ei 
gefn. 


BI-LINGUAL    READER.  27 

horse.  There  are  two  kinds  of  camels,  the 
camel  with  one  hump,  or  dromedary  (Ara- 
bian camel),  and  the  camel  with  the  two 
humps,  which  is  much  larger  and  stronger. 

(6)  The  hump  on  the  back  of  the  camel 
is    composed    of    fat,    and    when    its    food 
Finishes,  while  on   a  long  journey   through 
the  wilderness,  this  fat  which  is  in  its  hump 
nourishes  it  and  helps  to  keep  it  alive.     But 
often,   however,   the  camel  dies  of  famine 
while  on  its  journey. 

(7)  Another  wonderful  thing  that  belongs 
to  the  camel  is  its  stomach.     It  has  cavities 
which  form  natural  cisterns,  and  it  can  drink 
enough  water  at  the  same  time  to  last  a 
whole  wreek.     But  when  the  water  that  the 
travellers  had  taken  with  them  is  finished, 
and  they  are  in  danger  of  dying  of  thirst, 
the  camel  is  killed  and  the  water  is  taken 
out  of  its  stomach  to  save  the  lives  of  the 
travellers. 

(8)  The  camel  is  taught  to  kneel  in  order 
to  receive  its  load,  and  to  enable  its  master 
to  get  on  its  back. 


28         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


Gall  arogli  dwfr  o  bellder  mawr,  ac  mor 
fuan  ac  yr  arogla  ef,  dechreua  gerdded  yn 
gyflymach  yn  y  cyfeiriad  hwnnw. 

Gelwir  y  camel  yn  fynych  yn  "  Llong  yr 
anialwch." 


BI-LINGUAL-READER.  2Q 

It  can  smell  .water  from  a  great  distance, 
and  as  soon  as  it  smells  it,  it  commences  to 
walk  faster  in  that  direction. 

It  is  often  called  the  "  Ship  of  the  desert." 


3O  LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

4.— Y    CAMEL. 

(1)  Gamel,  ti  wyt  dda  i  ddyn, 
Addfwyn  fel  y  plentyn  cun, 
Ti  a  wnaed  o  ddefnydd  mawr, 
Er  ei  gysur  ar  bob  awr. 

(2)  Gwisg  a  bwyd  roi  iddo  'n  rhad, 
Ac  a  'i  cludi  drwy  y  wlad, 
Trwy  anialwch  maith  a  noeth 
Tir  Arabia  Iwm  a  phoeth. 

(3)  Ai  heb  flino  ar  dy  daith, 

Ddydd  'rol  dydd  am  fisoedd  maith, 
Pwn  ar  bwn,  a  'th  faich  fel  crawr, 
Neil  drwm-lwythog  lestr  fawr. 

(4)  Wedi  teithio  'n  hir  drwy'r  gwres, 
Heb  weld  hafan  ddim  yn  nes, 
Mae  y  teithiwr  bron  llesghau, 
Gan  ofn  angau  'n  agoshau. 

(5)  Yna  'r  camel  hygar  dry 
Arno  'i  lygaid  tirion  du, 

Fel  pe  dwedai  drwyddynt  hwy, 
Teithia  un  diwrnod  mwy. 

(6)  Na  ddigalonna  yn  dy  fraw. 

Y  mae  dwfr  i  'w  gael  fan  draw  ; 

Mae  ei  arogl  yn  y  gwynt 

Paid  llesghau,  daw  llwydd  i  'th  hynt. 


BI-LINGUAL    READER.  31 


4.— THE   CAMEL. 

(i)     Camel,  thou  art  good  and  mild, 
Docile  as  a  little  child  ; 
Thou  wast  made  for  usefulness, 
Man  to  comfort  and  to  bless. 

{2)     Thou  dost  clothe  him,  thou  dost  feed, 
Thou  dost  lend  to  him  thy  speed  ; 
And  through  miles  of  trackless  sand, 
In  the  hot  Arabian  land, 

(3)     Dost  thou  go,  untired  and  meek, 
Day  by  day  and  week  by  week, 
Bale  on  bale  and  heap  on  heap, 
Laden  like  a  costly  ship. 

{4)     And  when  week  by  week  is  gone, 
And  the  traveller  journeys  on, 
Till  at  last  his  strength  is  fled, 
And  his  limbs  and  heart  seem  dead  ; 

•(5)     Then  the  camel  turns  his  eye 
On  him   kindly,   soothingly, 
As  if  thus  to  him  to  say  : 
Journey  on   another  day. 

{6)     Do  not  let  thy  heart  despond, 
There  is  water  just  beyond, 
I  can  scent  it  in  the  air, 
Do  not  let  thy  heart  despair. 

Mary  Howitt. 


LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


5.— YR    APR. 

(i)  Y  mae  'r  afr  yn  agos  yr  un  maintioli 
a  'r  ddafad.  Gorchuddir  ei  chorff  a  blew 
hir  a  garw.  Y  mae  yn  byw,  fel  rheol,  ar  y 
bryniau  a  'r  mynyddoedd.  Y  mae  gwadn  y 
troed  wedi  ei  gafnio  fel  llwy,  ac  felly  y  mae 
yn  gallu  dringo  lleoedd  serth  a  neidio  o  le  i 
le  heb  lithro. 

(2)  Y  mae  cyrn  gan  yr  afr,  a  chyda  y 
rhai  hyn  y  bydd  yn  amddiffyn  ei  him.  Bydd 
weithiau  yn  ymladd  yn  ffrynig  hefyd.  Def- 
nyddir  hwy  weithiau  i  dynnu  ceirt  bychain, 


BI-LINGUAL    READER. 


5.— THE   GOAT. 

(1)  The  goat  is  about  the  same  size  as 
the  sheep.     Its  body  is  covered  with  long 
coarse  hair.     It  lives,  as  a  rule,  on  the  hills 
and   mountains.     The   sole   of   the   foot   is 
scooped  out  like  a  spoon,  and  thus  it  can 
climb  steep  places,  and  jump  from  place  to 
place    without    slipping. 

(2)  The  goat  has  horns,  and  with  these  it 
protects  itself.    It  sometimes  fights  fiercely 
also.     They   are   sometimes   used   to   draw 
small  carts,  but  it  is  evident  they  were  not 
intended  to  do  such  work. 


34         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

ond  y  mae  yn  amlwg  na  fwriadwyd  hwy  i 
wneud  gwaith  o  'r  fath. 

(3)  Y  mae  llaeth  yr  afr  yn  faethlawn,  ac 
mewn  rhai  parthau  cedwir  gyroedd  o  honynt 
fel  y  cedwir  defaid  yn  ein  gwlad  ni.     Y  mae 
eu  cig  yn  dyner.     O  groen  yr  afr  gwneir 
lledr.     Y  mae  blew  gafr  Cashmere  yn  cael 
ei   ddefnyddio   i   wneud   gwarlenni,   y   rhai 
ydynt  yn  hardd  a  gwerthfawr  iawn. 

(4)  Mae   geifr   yn    fynych    yn    dringo    i 
leoedd  uchel  a  pheryglus  yn  eu  hymchwil 
am  fwyd,  ac  ami  y  gwelir  hwynt  yn  sefyll 
mewn   mannau  na  feiddia   dyn   eu  canlyn 
iddo. 

(5)  Un   tro,    cyfarfu   dwy   afr   ar   gefnen 
gul  uwchben  dibyn  dwfn.     Yr  oedd  y  llwybr 
yn  rhy  gul  iddynt  basic  eu  gilydd,  a  buasai 
yn  beryglus  i  un  o  honynt  geisio  troi  yn  ol. 
Beth    oeddynt    i  'w    wneuthur  ? 

(6)  Wedi  ystyried  ennyd,  gorweddodd  un 
o  honynt  i  lawr  yn  ofalus,  gan  wasgu  mor 
agos  i  'r  graig  ag  y  gallai.     Yna  cerddodd  y 
Hall  yn  ysgafn  ac  araf  deg  dros  ei  gorff  i  'r 


BI-LINGUAL    READER.  35 

(3)  The  milk  of  the  goat  is  nourishing, 
and  in  some  parts  flocks  of  them  are  kept 
as  sheep  are  kept  in  our  country.     Their 
flesh  is  tender.     From  the  skin  of  the  goat 
leather  is  made.     The  hair  of  the  Cashmere 
goat  is  used  for  making  shawls,  which  are 
very  beautiful  and  valuable. 

(4)  Goats    often    climb     to    high     and 
dangerous  spots  in   their  search   for  food, 
and  they  are  often  seen  standing  in  places 
where  man  would  not  dare  follow  them. 

(5)  Once    two   goats   met   on    a   narrow 
ledge,   above  a  high  precipice.     The  path 
was    too    narrow    for    them    to    pass    each 
other,   and  it  would  have  been  dangerous 
for  either  of  them  to   try  to  turn  back. 
What   were   they  to   do  ? 

(6)  After  considering  a  moment,  cne  of 
them  lay  down  carefully,  pressing  as  close 
to  the  rock  as  it  could.     Then  the  other 
walked  lightly  and  gently  over  its  body  to 
the   other   side,    and   so   each   went   on   its 
way  rejoicing. 


36         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

ochr  arall,  ac  felly  aeth  pob  un  i  'w  ffordd 
yn  llawen. 

(7)  Yr  oedd  dwy  afr  wedi  bod  yn  pori 
gyda  'u  gilydd  mewn  gwaun  am  gryn  amser. 
Un  diwrnod  ymadawodd  un  afr  gan  ddringo 
i    fyny    i  'r    mynydd    i    chwilio    am    borfa 
newydd.     Wedi  colli  ei  chydymaith  aeth  y 
Hall  hefyd  i  grwydro. 

(8)  Wedi  peth  amser  cyfarfuasant  drach- 
efn,  un  bob  ochr  i  afon  ddofn.     Bros  yr  afon 
yr  oedd  astell  gul  i  'w  chroesi.     Yr  oedd  y 
ddwy  afr  yma  yn  dra  gwahanol  i  'r  ddwy  y 
soniwyd  am  danynt  o  'r  blaen. 

(9)  Ewyllysiai  y  ddwy  groesi  3^  bont  yr 
un  pryd,  ac  felly  cychwynasant  drosodd.   Ar 
ganol  ,  bont  daethant  wyneb  yn  wyneb,    a 
chan  na  roddai  un  o  honynt  ffordd  i  'r  Hall, 
dechreuasant  wthio  eu  gilydd,  ac  ymladd, 
nes  o  'r  diwedd  iddynt  lithro  dros  y  bont 
i  'r  afon  a  boddi. 


BI-LINGUAL    READER.  37 

(7)  Two  goats  had  been  grazing  together 
in  a  meadow  for  some  time.     One  day,  one 
of  the  goats  left,  climbing  up  the  mountain 
to  search  for  new  pasture.     Having  lost  its 
companion,  the  other  also  went  wandering. 

(8)  After  some  time  they  met  again,  one 
on  each  side  of  a  deep  river.     Over  the  river 
there  was  a  narrow  plank  to  cross  it.     These 
two  goats  were  very  different  from  the  two 
mentioned   before. 

(9)  The  two  wished  to  cross  the  bridge 
at  the  same  time,  so  they  started  across. 
On  the  middle  of  the  bridge  they  came  face 
to  face,  and  as  neither  of  them  would  give 
way  to  the  other,  they  began  to  push  each 
other,  and  to  fight,  until  at  last  they  slipped 
over  the  bridge  into  the  water,  and  were 
drowned. 


3$         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


6.— IMA    LAESA    DY    LAW. 

(1)  Bydd   ddiwyd — mae  'n    ddoethach 

Nag  eiste  'n  ddinod 
Mewn  breuddwyd,  gan  ddisgwyl 
Gwell  amser  i  ddod. 

(2)  Ym  mrwydr  ddwys  bywyd, 

Hwy'n  unig  gant  ffawd, 
A  weithiant  yn  wrol, 

Drwy  rwystrau  a  gwawd. 

(3)  Ym  more  gwyn  bywyd, 

Yng  nghryfder  dy  fryd, 
Boed  hwn  yn  arwyddair 
I'th  gamrau  o  hyd. 

(4)  Mewn  storm  ac  mewn  heulwen, 

Beth  bynnag  a  ddaw, 
Ymlaen  !    dos  a  choncra, 
Na  laesa  dy  law  ! 


BI-LINGUAL    READER.  39 


6.— NEVER    SAY    FAIL. 

(1)  Keep  working — 'tis  wiser 

Than  sitting  and  sighing 
And  dreaming  and  sighing 
And  waiting  the  tide. 

(2)  In  life's  earnest  battle 

They  only  prevail 
Who  daily  march  onward, 
And  never  say  fail  ! 

(3)  In  life's  rosy  morning, 

In  manhood's  firm  pride, 
Let  this  be  the  motto 

Your  footsteps  to  guide  ! 

(4)  In  storm  and  in  sunshine, 

Whatever    assail, 
We'll  onward  and  conquer 
And  never  say  fail  ! 

Bi-R.   3-D. 


40         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


7.— Y    LLEW    A'R    ADARGI. 

(1)  Am  rai  canrifoedd  bu  Twr  Llundain 
yn  cael  ei  ddefnyddio  fel  carchar  y  llywod- 
raeth,    ac    ar    un    adeg    cedwid    anifeiliaid 
gwylltion   mewn   un   rhan   o   hono.     Mewn 
ffau  fawr  yn  y  rhan  hon  o  'r  Twr  yr  oedd 
anifail  a  elwid  "  Hew  y  brenin." 

(2)  Yr  oedd  yn  arferiad  i  bawb  na  allent 
dalu  chwecheiniog  am  weled  y  lie  i  ddod 
a  chi  neu  gath  i  'w  daflu  yn  offrwm  i  'r  ffau. 
Un  diwrnod  daeth  dyn  ag  adargi  du,  bychan, 


BI-LINGUAL    READER.  4! 


7.— THE  LIO.M  AND  THE  SPANIEL. 

(1)  For    some    centuries    the    Tower    of 
London  was  used  as  a  state  prison,  and  at 
one  time  wild  beasts  were  kept  in  one  part 
of  it.     In  a  large  cage  in  this  part  of  the 
Tower   there   was   an   animal   called   "  the 
king's    lion." 

(2)  It  was  the  custom  for  all  who  could 
not   pay  sixpence  for  seeing  the  lion,   to 
bring  a  dog  or  a  cat  to  be  thrown  as  an 
-offering    to    the    cage.     One    day    a    man 


42         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

prydferth,  ag  oedd  wedi  ei  ddal  ar  yr  heolr 
a  thaflodd  ef  i  mewn  i  ffau  y  Hew. 

(3)  Dechreuodd  y  ci  bach  grynnu  gan  ofn, 
Gorweddodd  ar  ei  gem,  estynnodd  allan  ei 
dafod,    a   chododd   ei   bawenau   fel   pe   yn 
ymbil  am  drugaredd.     Yn  y  cyfamser,  yn 
lie  ei  ddifodi,  edrychai  y  Hew  arno  yn  dawel 
a  digyffro.     Aeth  yn  nes  ato,  ac  a  'i  trodd 
gydag  un  bawen,  ac  yna  gyda  'r  Hall  ;  ac  yr 
oedd    yn    amlwg    fod    arno    eisieu    cael    ei 
adnabod  yn  well. 

(4)  Wrth    weled   hyn   aeth   y   ceidwad   i 
ymofyn  cyfran  helaeth  o  'i  giniaw  ei  hun,  ac 
a  'i  rhoddodd  o  flaen  y  Hew,  ond  ni  wnai  y 
Hew  sylw  o  hono,  ond  cadwai  ei  olwg  ar  y 
ci,  fel  pe  buasai  am  ei  ddenu  i  fwyta.    O  'r 
diwedd  lleddfodd  ofnau  yr  anifail  bychanr 
a  chan  y  teimlai  yn  newynog,  neshaodd  yn 
raddol    at   y   bwyd,    a   dechreuodd   fwyta. 
Daeth  y  Hew  ymlaen  hefyd,  a  bwytasant  eu 
ciniaw  mewn  heddwch. 

(5)  O  'r  diwrnod  hwnnw  daeth  y  ddau  yn 
gyfeillion  mawr.     Ymddygai  y  Hew  yn  dyner 


BI-LINGUAL    READER.  43 

brought  a  small  pretty  black  spaniel,  which 
he  had  caught  on  the  street,  and  threw  it 
into  the  lion's  cage. 

(3)  The  little  animal  commenced  to  shiver 
with  fear.     It  lay  on  its  back,  put  forth  its 
tongue,  and  lifted  its  paws,  as  if  praying  for 
mercy.     In  the  meantime,  the  lion  looked 
at  it,  coolly  and  unmoved.    He  approached 
nearer  to  it,  and  turned  it  over  with  one 
paw  and  then  with  the  other,  and   it   was 
evident  that  he  wanted  to  know  it  better. 

(4)  On  seeing  this  the  keeper  went  to  get 
a  large  mess  of  his  own  dinner,  and  placed  it 
before  the  lion,  but  the  lion  took  no  notice 
of  it,  but  kept  his  eyes  on  the  dog,  as  if  he 
wanted  to   entice  it   to   eat.     At  last   the 
fears  of  the  little  animal  abated,  and  as  it 
felt   hungry,    it   gradually   approached   the 
food  and  commenced  to  eat.     The  lion  also 
came  forward,  and  they  ate  their  dinner  in 
peace. 

(5)  From  that  day  the  two  became  great 
friends.     The    lion    behaved    tenderly    and 


44  LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

a  charuaidd  tuagat  y  ci  bach,  tra  y  neidiai 
ac  y  chwareuai  yntau  o  'i  amgylch  gyda 
pherffaith  hyder,  ac  heb  yr  arwydd  lleiaf 
o  ofn. 

(6)  Yr  oedd  y  boneddwr  a  gollasai  yr 
adargi,  wedi  cynnyg  gwobr  o  ddau  gini  i 
ryw  un  a  ddeuai  o  hyd  iddo.  Clywodd  ei 
fod  vn  ffau  y  Hew  ac  aeth  vno  i  'w  hawlio. 

»/  J  ** 

"  Byddai  yn  resyn  gwahanu  dau  gyfaill  mor 
gariadus,"  ebai  y  ceidwad,  "  modd  bynnag, 
os  rhaid  i  chwi  ei  gael,  cymerwch  chwi  ef  ; 
ni  chymerwn  i  bum  cant  o  bunnoedd  am 
gynnyg  at  ei  symud."  Wrth  reswm,  gwrth- 
ododd  y  boneddwr  yr  anturiaeth. 


(7)  Ymhen  tua  blwyddyn  clafychodd  y 
ci  bach  a  bu  farw.  Ar  y  cyntaf  credai  y 
Hew  mai  cysgu  yr  oedd  ;  aroglai  y  corff, 
ysgogai  ef  a  'i  drwyn,  a  throal  ef  a  'i  bawen- 
nau.  Ond  wrth  ganfod  fod  ei  holl  ymdrech- 
ion  i  'w  ddihuno  yn  ofer,  cerddai  yn  wyllt 
yn  ol  ac  ymlaen  ar  hyd  ei  ffau,  edrychai 
o  'i  amgylch  yn  syn  a  phruddaidd,  ac  yna 
agorai  ei  safn  a  rhuai  fel  taran  yn  y  pellder. 


BI-LINGUAL    READER.  45 

affectionately  towards  the  little  dog,  while 
it  jumped  and  frisked  about  him  with  every 
confidence  and  without  the  least  sign  of 
fear. 

(6)  The    gentleman    who    had    lost    the 
spaniel  had  offered  a  reward  of  two  guineas 
to  anyone  who  would  find  it.     He  heard  it 

k/ 

was  in  the  lion's  den,  and  he  went  there  to 
claim  it.  "It  would  be  a  pity  to  separate 
two  such  loving  friends,"  said  the  keeper, 
:'  however,  if  you  must  take  it,  you  take  it  ; 
I  would  not  take  five  hundred  pounds  for 
trying  to  move  it."  Of  course,  the  gentle- 
man declined  the  risk. 

(7)  In   about   a  year  the  little   animal 
sickened    and    died.       At    first    the    lion 
believed  it  was  asleep  ;    he  would  smell  the 
body,  stir  it  with  his  nose  and  turn  it  over 
with   his   paws.     But   seeing   that    all   his 
efforts    to  wake  it  were  in  vain,  he  would 
walk  hurriedly  back  and  fore  the  length  of 
his  cage,  look  about  him  vacantly  and  sadly, 
and  then  he  would  open  his  mouth  and  roar 
like  distant  thunder. 


46         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(8)  Ni  chaniatai  i  neb  gymeryd  V  gelain 
oddiwrtho,  ac  ni  chymerai  ddim  i  'w  fwyta. 
Rhoddodd  y  ceidwad  amryw  gwn  byw  yn 
ei  ffau,  ond  llarpiai  hwynt  ar  unwaith,  gan 
adael  eu  cyrff  heb  eu  cyffwrdd  ar  y  llawr. 
Gorweddai    wrth    gorff    ei    gyfaill    gan    ei 
gofleidio  rhwng  ei  bawennau. 

(9)  Bu  am  bum  diwrnod  yn  dihoeni  fel 
hyn.    O  'r  diwedd,  un  boreu,  cafwyd  ef  yn 
farw,  a  'i  ben  yn  gorphwys  yn  garuaidd  ar 
gorff  ei  gyfaill  bychan.     Claddwyd  y  rldau 
yn  yr  un  bedd. 


BI-LINGUAL    READER.  47 

(8)  He  would  allow  no  one  to  take  the 
carcase  from  him,  nor  would  he  take  any- 
thing to  eat.     The  keeper  put  several  living 
dogs  in  his  cage,  but  he  immediately  tore 
them    to    pieces,    leaving   their   bodies   un- 
touched on  the  floor.     He  would  lie  by  the" 
body  of  his  friend,   embracing  it  with  his 
paws. 

(9)  For  five  days  he  thus  languished.     At 
last,  one  morning,  he  was  found  dead,  with 
his   head  resting  lovingly  on   the  body  of 
his    little    friend.     The    two    were    buried 
in  the  same  grave. 


48         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


8.— Y   TELYIMOR    BACH. 


„-.. 


Y  Telynor  bach  a  aeth  i  'r  gad, 

Yn   rhengair  tranc   mae  'n   brwydro  ; 
Ymwisgo  wnaeth  a  chledd  ei  dad, 

A  'i  delyn  hoff  aeth  ganddo. 
"  Gwlad  y  gan  !  "  ebai  'r  telynor  trydd,. 

"  Er  fod  rhai  llwfr  a  'th  frada, 
Un  cledd  dros  byth  yn  ffyddlon  fydd, 

Un  delyn  fwyn  a  'th  fola  !  " 

Cwympodd  y  dewr  ! — ond  er  ei  glwy" 

I  drais  ni  ymostyngodd  ; 
Ei  delyn  gun  ni  seiniodd  mwy, 

Ei   thannau  oil   a   dorrodd  ; 
Gan  ddweyd,  "  Cha  neb  dy  halogi  di, 

Ti  enaid  can  a  dewrder  ! 
Dy  donau  wnaed  i  'r  dewr  ar  ffri, 

Chai  byth  roi  can  mewn  caethder." 


BI-LINGUAL    READER. 


49 


8.— THE    MINSTREL    BOY. 

The  Minstrel  Boy  to  the  war  is  gone, 

In  the  ranks  of  death  you'll  find  him  ; 
His  father's  sword  he  has  girded  en  ; 

And  his  wild  harp  slung  behind  him. 
"  Land  of  song  !  "  said  the  warricr  bard, 

Though  all  the  world  betrays  thee, 
One  sword  at  least  thy  rights  shall  guard, 

One   faithful  harp  shall  praise  thee  !  ' 

The  Minstrel  fell  ! — but  the  foeman's  chain 

Could  not  bring  his  proud  soul  under  ; 
The  harp  he  loved  ne'er  spoke  again, 

For  he  tore  its  chords  asunder, 
And  said,   "  No  chain  shall  sully  thee," 

Thou  soul  of  love  and  bravery  ! 
Thy  songs  were  made  for  the  pure  and  free, 

They  shall  never  sound  in  slavery. 


50         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


9.-Y    FFRANCOIM. 

(1)  Nid  yw  y  ffrancon  i  'w  gael  yn  Ewrop 
yn  awr,  ond  bu  amser  pan  yr  oeddynt  yn 
dra  lluosog  yma.     Yn  Canada  a  rhannau 
ereill  o  America  Ogleddol  y  cyfarfyddir  a 
hwy  fynychaf  yn  bresennol. 

(2)  Pel  rheol,  y  maent  yn  byw  yn  fintei- 
oedd  o  ddau  i  dri  chant,  gyda  'u  gilydd.     Yn 
ystod  yr  haf  y  mae  pob  ffrancon  yn  byw 
wrtho  ei  hun  mewn  twll  ag  y  mae  wedi  ei 


BI-LIXGUAL    READER. 


9.— THE    BEAVER. 

(1)  The   beaver   is   not    to    be    found   in 
Europe  now,   but  there  was  a  time  when 
they  were  very  numerous  here.     They  are 
to  be  met  with  most  often  at  present  in 
Canada  and  other  parts  of  North  America. 

(2)  As  a  rule,  they  live  together  in  troops 
of  from  two  to  three  hundred.     During  the 
summer,  each  beaver  lives  by  himself  in  a 
burrow  which  he  has  dug  near  a  lake  or  a 


52    ft    LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

dwrio  yn  agos  i  afon  neu  lyn.  Pan  ddaw  y 
gaeaf,  y  maent  i  gyd  yn  gadael  eu  tyllau  ac 
yn  cyduno  i  adeiladu  cartref  dros  y  gaeaf. 

(3)  Maent   yn   adeiladwyr  heb   eu   bath, 
ond,  fel  y  gwenyn  a  'r  adar,  maent  yn  adeil- 
adu fel  y  dysgodd  Duw  hwynt.     Dewisant 
safle  ar  Ian  llyn,  neu  afon,  am  fod  yn  haws 
cludo  coed  drosti. 

(4)  A 'u  dannedd  miniog  torrant  goeden 
fawr  i  lawr  yn  lied  fuan.     Os  bydd  yn  sefyll 
yn  agos  i  'r  afon  trefnant  i  'w  thorri  yn  y  fath 
fodd  fel  y  bydd  iddi  gwympo  i  'r  afon.  Drwy 
hyn  gellir  ei  chludo  yn  gyfan  at  y  fan  lie 
maent  yn  adeiladu.     Ond  os  bydd  y  goeden 
ychydig  bellder  oddiwrth  y  dwfr  bydd  rhaid 
ei  thorri  yn  ddarnau  bychain,   a  'u  llusgo  ] 
dros  y  tir  at  Ian  yr  afon. 

(5)  Wedi  cael  cyflenwad  o   goed,   dech- 
reuant  ar  eu  gwaith  o  adeiladu,  trwy  wneud 
cronfa  yn  groes  i  'r  afon.     Er  gwneud  hyn, 
sicrhant  ddarnau  mawrion  o  goed  a  chang- 
hennau  yng  ngwely   yr   afon,    a  llanwant 


BI-LINGUAL   READER.  53 

stream.  When  winter  comes,  they  all  quit 
their  burrows  and  unite  together  to  build 
a  home  for  the  winter. 

(3)  They  are  wonderful  builders,  but,  like 
the  bees  and  the  birds,  they  build  as  God 
has  taught  them.     They  select  a  site  on  the 
bank  of  a  lake  or  river,  aud  sometimes  on 
an  island.     They  prefer  a  river,  as  it  is  easier 
to  convey  trees  along  it. 

(4)  With  their  sharp  teeth  they  soon  cut 
down  a  large  tree.     If  it  stands^ near  the 
river,  they  manage  to  cut  it  down  in  such  a 
way  that  it  shall  fall  into  the  water.     In  this 
way  it  can  be  floated  entire  to  the  place 
where  they  are  building.     But  if  the  tree  is 
a  little  distance  from  the  water,  it  must  be 
cut  into  small  pieces,  and  dragged  over  the 
land  to  the  river  bank. 

(5)  After  getting  a  supply  of  trees,  they 
begin  their  work  of  building^by  making  a 
dam  across^the  river.     In  order  to  do  this, 
they  fix  large  logs  of  trees  and  branches  in 
the  bed  of  the  river,  and  they  fill  in  between 


54         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

rhyngddynt  a  cherryg  a  chlai,  fel  ag  i  wneud 
y  gronfa  mor  gadarn  ag  sydd  bosibl.  Os 
digwydd  i  'r  gronfa  dorri  mae  y  ffrancon- 
iaid  yn  prysuro  i  'w  gwella. 

(6)  Wedi    gorffen    y    gronfa,    bydd    llyn 
wedi    ei    wneud   yn    yr    afon,    ac    yma   yr 
adeilada  y  ffranconiaid  eu  tai.     Adeiladant 
hwy  ar  Ian  y  llyn,  ac  o  'r  un  defnyddiau  a  'r 
gronfa.  Cynhwysant  ddwy  ystafell,  un  uwch- 
law  y  Hall,  a  bydd  tramwyfeydd  yn  arwain 

0  honynt  ymhob  cyfeiriad  i   dyllau  yn   y 
ddaear,    lie    y   gallent    ymguddio    rhag    eu 
gelynion. 

(7)  Y  mae  y  drws  i  dy  y  ffrancon  dan  y 
dwfr,  tua  thair  neu  bedair  troedfedd  islaw 

1  'r  wyneb,  ac  nid  oes  mynedfa  arall  iddo  o 
un  math.     Cynhwysa  pob  ty  o  ddeg  i  ugain 
o  ffranconiaid,  ac  y  maent  yn  byw  yn  yr 
ystafell  uchaf .     Yn  yr  ystafell  isaf  y  cedwir 
eu  hymborth  yr  hwn   a  wneir   i   fyny  yn 
bennaf  o  risgl  y  fedwen-arian  a  'r  boplysen. 
Cedwir  ef  dan  y  dwfr  fel  ag  i  fod  yn  ddiogel 
oddiwrth  rew  y  gaeaf,  a  dygir  ef  i  fyny  fel 
y  bydd  galw  am  dano. 


BI-LINGUAL    READER.  55 

them  with  stones  and  clay,  so  as  to  make 
the  dam  as  solid  as  possible.  If  the  dam 
happens  to  break,  the  beavers  hasten  to 
mend  it. 

(6)  When  the  dam  is  completed,  a  lake 
will  have  been  formed  jn  the  river,  and  here 
they  build  their  houses.     They  build  them 
on  the  banks  of  the  lake,  and  of  the  same 
materials  as  the  dam.     They  contain  two 
rooms,  one  above  the  other,  and  there  are 
passages  leading  from  them  in  all  directions 
to  burrows  in  the  earth,   where  they  can 
hide  from  their  enemies. 

(7)  The    door   to    the   beavers'    house   is 
under  the  water,  about  three  or  four  feet 
below  the  surface,   and   there  is  no  other 
entrance  to  it  of  any  kind.     Each  house 
contains  from  ten  to  twenty  beavers,  and 
they  live  in  the  upper  room.     In  the  lower 
room  their  food  is  stored,   which  consists 
chiefly  of  the  bark  of  the  silver-birch  and 
poplar.     It  is  kept  under  water  so  as  to 
be  safe  from  the  frost  of  winter,  and  it  is 
brought  up  as  it  is  wanted. 

Bi-R.  3— E. 


56         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


10.-CLYCHAU'R    HWYR 

Hoff  glychau  'r  hwyr,  hoff  glychau  'r  hwyr, 
Sawl  hanes  sy'n  eich  miwsig  Hwyr, 
Am  re  'nctyd,  cartref  a  'r  pryd  cain, 
Pan  olaf  clywn  eich  hwyrol  sain. 

Mae  'r  dyddiau  hyfryd  hynny'n  awr, 
Fel  llawer  calon  lorn  tan  lawr  ; 
Mae  'r  bedd  yn  cuddio  'r  oil  yn  Hwyr, 
Ni  chlywant  mwy  ber  glychau  'r  hwyr. 

Ac  felly  bydd,  a  mi  'n  y  bedd, 
Adseinio  'r  fro  a  wnewch  drwy  hedd, 
Tra  ereill  feirdd  a  rodio  'n  llwyr, 
I  ganu  'ch  clodydd,  glychau  'r  hwyr. 


BI-LINGUAL    READER. 


57 


10.— THOSE    EVENING    BELLS. 

Those  evening  bells,  those  evening  bells, 
Now  many  a  tale  their  music  tells, 
Of  youth,  and  home,  and  that  sweet  time 
When  last  I  heard  their  soothing  chime. 

Those  joyous  hours  have  passed  away, 
And  many  a  heart  that  then  was  gay 
Within  the  tomb  now  darkly  dwells, 
And  hears  no  more  those  evening  bells. 

And  so  'twill  be  when  I  am  gone  : 
That  tuneful  peal  will  still  ring  on  ; 
\Vhile  other  bards  will  walk  these  dells, 
And  sing  your  praise,  sweet  evening  bells. 


58         LLYFR   DARLIEN    DWY-IEITHOG. 


11.—CARW  LLYCHLYIM. 

(1)  Yn  y  gogledd  pell  ac  anial,   y  mae- 
gwledydd  lie  na  welir  yr  haul  am  fisoedd 
yn  y  gaeaf  ;   tra  ar  y  Haw  arall,  y  mae  yn  y 
golwg  ddydd  a  nos  yn  yr  haf,  ac,  am  hynny, 
gelwir  y  rhanbarth  hwnnw  yn   "  wlad  yr 
haul  canol  nos." 

(2)  Un  o  'r  gwledydd  hyn  yw  Lapland, 
yr  hon   a  breswylir  gan  genedl  o  ddynion 
byr  o  gorffolaeth.   Yr  anifail  mwyaf  gwerth- 
fawr  a  defnyddiol  i  drigolion  Lapland  ydyw 


BI-LINGUAL    READER. 


59 


11.— THE    REINDEER. 

(1)  In  the  far  and  desolate  north  there 
are  countries  where  the  sun  is  not  seen  for 
months  in  the  winter  ;    while  on  the  other 
hand,  it  is  in  sight  day  and  night  in  the 
summer,  and  for  this  reason  this  district  is 
called  "  the  land  of  the  midnight  sun." 

(2)  One    of    these    countries     is    called 
Lapland,    which    is    inhabited    by    men    of 
short    stature..    The    most    valuable    and 
useful   animal   to   the  inhabitants  of  Lap- 


60         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


y  carw  Llychlyn  ;    ac  hebddo  ef  buasai  yn 
anodd  byw  yn  y  wlad  lorn  a  diffaith  hon. 

(3)  Y  mae  yr  anifeiliaid  hyn  yn  gyffredin 
yn  byw  yn  ddeadelloedd  mawrion  gyda  'u 
gilydd.     Yn  y  gaeaf,  pan  y  gorchuddir  y 
ddaear  gan  eira,  y  coedwigoedd  a  'r  iseldir- 
oedd  yw  eu  cartref,  ac  yma  y  maent  yn  byw 
ar  fath  o  fwswg  sydd  yn  tyfu  yn  y  wlad 
honno. 

(4)  Yn  y  gwanwyn  y  mae  'r  deadelloedd 
yn  gwneud  eu  ffordd  i 'r  mynyddoedd  a 'r 
uchel-diroedd,   ac  y  mae  eu  perchenogion 
a  'u  gweision  yn  eu  dilyn,  ac  yno  y  maent  yn 
byw  mewn  pebyll  yn  ystod  tymer  yr  haf,. 
er  gofalu  am  danynt. 

(5)  Yn  gynnar  ym  mis  Medi,  y  mae  y  dead- 
elloedd a  'u  perchenogion  yn  dychwelyd  o  'r 
mynyddoedd  i  'w  cartrefi  gaeafol,  cyn  i  'r 
eira  ddod,  gan  fod  y  gaeaf  yn  llym  iawn  yn 
y  parthau  hynny. 

(6)  Yn  y  gaeaf,  pan  y  mae  'r  ddaear  yn 
orchuddiedig  gan  eira,  cenglir  y  carw  llych- 
lyn  wrth  garr  llusg,  a  theithia  dros  yr  eira 


BI-LIXGUAL    READER.  6l 

land  is  the  reindeer  ;  and  without  it,  it 
would  be  difficult  to  exist  in  this  dreary 
and  desolate  country. 

(3)  These    animals    generally    live    to- 
gether in  large  herds.     In  winter  when  the 
earth  is  covered  with  snow,  the  forests  and 
the  lowlands  are  their  homes,  and  here  they 
live  on  a  kind  of  moss  which  grows  in  that 
country. 

(4)  In  the  spring,  the  herds  make  their 
way   to   the   mountains   and  uplands,    and 
their  owners  and  their  servants  follow  them, 
and    there   they   live   in    tents   during   the 
summer  season,   in  order  to   take   care  of 
them. 

(5)  Early   in   the   month   of   September, 
the   herds   and   their   owners   return    from 
the  mountains  to  their  winter  homes,  before 
the  snow  comes,  as  the  winter  is  very  severe 
in  those  parts. 

(6)  In  winter,  when  the  earth  is  covered 
with  snow,  the  reindeer  is  harnessed  to  a 
sledge,  and  he  travels  over  the  snow  very 


62         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

yn  dra  chyflym.     Peth  cyffredin  yw  i  un  o 
honynt  deithio  can  milldir  mewn  diwrnod. 

(7)  Y   mae   llaeth   y   carw   Llychlyn   yn 
fras  a  maethlawn.     Yn  yr  haf  gwneir  caws 
o  hono.     Y  mae  ei  gig  hefyd  yn  flasus  a 
derbynniol.     O  'i  groen  fe  wna  y  Lap  ddillad 
cynnes,  a  gorchudd  diddcs  i  'w  babell.     O  'i 
frasder  fe  wneir  olew,  a  'r  hwn  y  goleua  ac 
y  cynhesa   ef  ei   gartref   drwy  y   nos   oer, 
dywell,  a  hirfaith. 

(8)  Gwelwn  felly  pa  mor  werthfawr  yw 
y   carw   Llychlyn   i  'w   feistr.     Y   mae   yn 
cymeryd   gofal    mawr    am    dano    gan    mai 
dyma  unig  ffynhonell  ei  gyfoeth  a  'i  gyn- 
haliaeth. 

(9)  Weithiau,     y    mae    yn    gwlawio    ar 
ddechreu  y  gaeaf,  ac  y  mae  haenen  o  rew 
yn  ffurfio  dros  wyneb  y  tir  cyn  bod  yr  eira 
yn  disgyn.       Ar  y  cyfryw  amser  y  mae  'r 
carw  Llychlyn  yn  methu  torri  trwy'r  ia,  ac 
felly  yn  cael  ei  amddifadu  o  'i  ymborth.     Y 
canlyniad   yw    fod    miloedd    o    honynt    yn 
marw  o  newyn,  a  llawer  o  'r  rhai  sydd  yn 
ymddibynnu  arnynt. 


BI-LIXGUAL    READER.  63 

rapidly.     It  is  a  common  thing  for  one  of 
them  to  travel  a  hundred  miles  in  a  day. 

(/)  The  milk  of  the  reindeer  is  rich  and 
nourishing.  In  summer  cheese  is  made  of 
it.  His  flesh  also  is  tasty  and  acceptable. 
From  his  skin,  the  Lapp  makes  warm 
clothes,  and  a  snug  covering  for  his  tent. 
From  his  fat,  oil  is  made,  with  which  he 
lights  and  warms  his  home  during  the  cold 
dark,  and  very  long  night. 

(8)  We  see,  therefore,  how  valuable  the 
reindeer  is  to  his  master.     He  takes  great 
care  of  it,   as  it  is  the  onlv  source  of  his 

J 

riches  and  support. 

(9)  Sometimes  it  rains  at  the  beginning 
of  winter,   and  a  crust  of  ice  forms  over 
the  face  of  the  land  before  the  snow  falls. 
At  such  a  time,  the  reindeer  fails  to  break 
through  the  ice,  and  is  thus  deprived  of  its 
food.     The  consequence  is,  that  thousands 
of  them   perish   from   want,   and  man}*  of 
those  dependent  on  them. 


64         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


12.— Y    DYWALGI. 

(1)  Y  mae  cartref  y  dywalgi  yn  India  a 
rhai  parthau  ereill  o  Asia.     Y  mae  ei  flew 
o  liw  euraidd,  gyda  llinellau  duon  yn  rhedeg 
o  gylch  ei  gorff.     Nid  oes  ganddo  fwng  fel 
y  Hew,  na  thusw  o  flew  ar  flaen  ei  gynffon. 

(2)  Y    mae    pobl    yr    India    yn    ofni  'r 
dywalgi  yn  fwy  na  'r  Hew.     Y  mae  y  Hew 
bob   amser  yn   foddlon  pan   wedi   ei     ddi- 
wallu  a  bwyd,  ond  y  mae  'r  dywalgi  yn  ceisio 
lladd  pobpeth  ag  a  all,  ac  y  mae  yn  peri 
blinder  mawr  i  'r  ffermwr  o  herwydd  y  niwed 
a  wna  ymysg  y  deadelloedd. 


BI-LINGUAL   READER.  65 


12.— THE    TIGER. 

(1)  The  home   of  the   tiger  is  in   India 
and  some  other  parts  of  Asia.     His  fur  is 
of  a  golden  colour,  with  black  stripes  run- 
ning  round  his   body.     He   has   no   mane 
like  the  lion,  nor  a  bunch  of  hair  at  the  tip 
of  his  tail. 

(2)  The   people   of   India   fear   the   tiger 
more   than   the   lion.     The  lion  is   always 
content  when  satisfied  with  food,  but  the 
tiger  tries  to  kill  everything  he  can,   and 
he    causes    great    trouble    to    the    farmer, 
owing  to   the  harm   he   does  amongst   the 
flocks. 


66         LLYFR  -DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(3)  Pan  yn  hela  am  ei  ysglyfaeth  bydd 
y  dywalgi  yn  ymgripian  }^n  araf  a  distaw 
drwy'r  glaswellt  hir,  hyd  nes  y  daw  yn  agos 
ato.     Yna,  gyda  naid  gyflym,  llama  arno,  a 
tharawa  ef  i  lawr  cyn  ei  fod  yn  gwybod  fod 
perygl  gerllaw. 

(4)  Nid  ydyw'r  dywalgi  yn  rhedeg  fel  y 
gwna  y  ceffyl,  ond  ymsymuda  drwy  wneud 
neidiau  neu  lamau,  hirion,  un  ar  ol  y  Hall, 
yn  gyflymach  nag  y  gall  y  march  buanaf 
redeg. 

(5)  Y  mae  gwartheg  yn  gwybod  pan  y 
mae  dywalgi  yn  y  gymdogaeth  am  eu  bod 
yn  gallu  ei  arogli  o  bell  ffordd.     Ar  y  cyfryw 
adeg  y  maent  yn   pori   ac   yn   aros   yn   y 
meusydd   agored,   gan   gadw   ymhell   oddi- 
wrth  y  glaswellt  uchel  a  'r  tewlwyni,   gan 
mai  mewn  lleoedd  o  'r  fath  y  mae  eu  gelyn 
yn  ymguddio  pan  yn  gwylied  am  ei  ysglyf- 
aeth. 

(6)  Y  mae  'r  dywalgi  weithiau  yn  lladd 
dynion,  ac  wedi  iddo  unwaith  brofi  cnawd 
dynol,  dywedir  nad  ydyw  yn  horn  un  bwyd 
arall  cystal.     O  hyn  allan  daw  yn  "  ddyn- 
fwytawr,"    ac   yn    ddychryn   i    drigolion   y 


BI-LINGUAL    READER. 


(3)  When  hunting  for  his  prey,  the  tiger 
creeps  slowly  and  softly  through  the  long 
grass,  until  he  comes  near  it.     Then,  with 
a  swift  bound,  he  springs  upon  it  before  it 
is  aware  that  there  is  danger  near. 

(4)  The  tiger  does  not  run  as  the  horse 
does,    but   he   moves   over   the   ground   by 
making  long  bounds  or  springs,  one  after 
the  other,  faster  than  the  fleetest  horse  can 
run. 

(5)  Cattle  know  when  a  tiger  is  in  the 
neighbourhood,    as   they   can   scent   him   a 
long  way  off.     At  such  a  time,  they  graze 
and   stay   in   the   open   meadows,    keeping 
well  away  from  the  tall  grass  and  thickets, 
as   it   is   in   such   places   that   their  enemy 
lurks  when  watching  for  his  prey. 

(6)  The  tiger  sometimes  kills  men,   and 
after  he  has  once  tasted  human  flesh,  it  is 
said  that  he  does  not  like  any  other  food 
so  well.     From  this  time  forth,  he  becomes 
a  "  man-eater,"  and  a  terror  to  the  inhabi- 
tants of  the  surrounding  neighbourhoods. 


68         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG; 

cymdogaethau  cylchynnol.  Lleddir  yn  agos 
i  bum  mil  o  bobl  ganddynt  bob  blwyddyn 
yn  India. 

(7)  Demyddir  pob  cynllun  i  'w  difodi,  a 
thai   y   llywodraeth   bunt   y   pen    am   bob 
dywalgi  cyffredin  a  leddir,  a  llawer  mwy  am 
ddyn-fwytawr. 

(8)  Un  tro  yr  oedd  tad  a  mam  a  'u  baban 
bach  yn  teithio  trwy  randir  diffaith  yn  India 
a  chan  nad  oedd  yno  dai,  yr  oeddynt  yn 
gorfod  cysgu  mewn  pebyll.     Un  noswaith, 
ymgripiodd  dywalgi  dan  len  y  babell,  a  chan 
godi  y  baban  o  'i  gryd,  rhedodd  ymaith  ag  ef 
i  'r  coed. 

(9)  Deffrodd  y  fam  a  llefodd  yn  uchel, 
"  Fy  maban  !    O  fy  maban  !  "  -  Rhedodd  hi 
a  'i  gwr  allan  o  'r  babell  a  gwelsant  y  dywalgi 
yn    rhedeg    yn    y    pellder.     Deffroisant    y 
gweision  ac  aethant  oil  ar  ei  ol.     Yn  fuan 
daethant  at  y  man  lie  yr  oedd  wedi  gorwedd 
i  lawr,  a  gwelent  ef  yn  chware  a  'r  baban 
fel  y  chwery'r  gath  a  'r  lygoden  cyn  ei  lladd. 

(10)  Nid   oedd   y   plentyn   yn    crio    nac 
wedi  cael  dim  niwed.     Cododd  un  o  'r  dyn- 


BI-LINGUAL    READER.  69 

Nearly  five  thousand  people  are  killed  by 
them  every  year  in  India. 

(7)  Every   plan   is   tried   to   exterminate 
them,  and  the  government  pays  a  pound 
per   head   for   each   common   tiger   that   is 
killed,  and  much  more  for  a  man-eater. 

(8)  Once  a  father  and  mother  and  their 
little  baby  were  travelling  through  a  very 
wild  part  of  India,   and  as  there  were  no 
houses,   they  had  to    sleep  in  tents.     One 
night,  a  tiger  crept  under  the  tent  curtain, 
and  lifting  the  little  baby  out  of  its  cradle, 
ran  off  with  it  to  the  woods. 

(9)  The  mother  awoke,  and  cried  aloud, 
"  My  baby  !     O  my  baby  !  "     She  and  her 
husband  ran  out  of  the  tent,  and  saw   the 
tiger  running  in  the  distance.     They  awak- 
ened the  servants,   and  all  went   after  it. 
Soon   they  came  to  a  place  where  it  had 
lain  down,  and  they  saw  it  play  with  the 
baby  as  a  cat  plays  with  a  mouse,  before 
she '  kills  it. 

(10)  The  child  was  not  crying,  nor  had 
it  been  hurt.     One  of  the  men  raised  his 


7O         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

ion  ei  ddryll,  ac  annelodd  at  y  dywalgi,  a 
phan  gafodd  gyfle  ffafriol  saethodd  ef  yn 
farw.  Rhedasant  oil  ymlaen,  a  chawsant 
y  baban  yn  gwenu  ac  heb  im  arwydd  o  ofn 
arno. 

(n)  Pan  oedd  swyddog  milwrol  o  'r  enw 
Captain  Hill  unwaith  yn  teithio  gyda  byddin 
frodorol  yn  India,  neidiodd  dywalgi  ymlaen 
a  tharawodd  ef  i  lawr  oddiar  ei  geffyl.  Yr 
oedd  ei  filwyr  wedi  cael  gormod  o  ofn  i  roddi 
un  help  iddo.  Pan  darawodd  y  dywalgi  ef, 
methodd  a  'i  grafangu,  a  syrthiodd  dros  ei 
ben  i  'r  ochr  arall. 

(12)  Pan  godasant,  wyneb  yn  wyneb, 
wedi  'r  cwdwm,  y  dyn  ar  ei  draed  a  'i  ddwy- 
law,  a  'r  gwaed  yn  llifo  dros  ei  wyneb  a  'i 
farf,  ymddangosai  i  'r  dywalgi  fel  rhyw  ellyll 
ofnadwy.  Nid  oedd  arno  ofn  dyn,  ond  yr 
oedd  hwn  yn  rhywbeth  tra  gwahanol,  a 
chan  roddi  ei  gynffon  rhwng  ei  goesau,. 
ciliodd  gyflymed  ag  y  gallai. 


BI-LIXGUAL    READER.  71 

gun,  and  took  aim  at  the  tiger,  and,  when 
he  had  a  favourite  opportunity,  shot  it 
dead.  They  all  rushed  forward,  and  found 
the  baby  smiling,  and  showing  no  sign  of 
fear. 

(u)  When  a  military  officer,  named 
Captain  Hill,  was  cnce  marching  with  a 
native  army  in  India,  a  tiger  sprang  for- 
ward and  knocked  him  off  his  horse.  His 
soldiers  were  too  frightened  to  render  him 
any  assistance.  When  the  tiger  struck  him, 
it  failed  to  grip  him,  and  tumbled  over  his 
head  to  the  other  side. 

(12)  When  they  got  up,  face  to  face 
after  the  fall,  the  man  on  his  hands  and 
knees,  with  the  blood  streaming  down  his 
face  and  beard,  he  appeared  to  the  tiger 
like  some  awful  demon.  He  was  not  afraid 
of  man,  but  this  was  something  very  differ 
ent,  so  putting  his  tail  between  his  legs,  he 
retreated  as  fast  as  he  could. 


Bi-R   3-F. 


72         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


13.—  BYTHOD    CYIYIRU. 


O  dlysion  Fythod  Cymru,  sy'n  mygu  yn  y  glyn, 
Ac  ar  y  gwyrddion  lethrau,  a  'u  muriau  oil  yn  wyn  ! 
Mae  'r  gwenyn  wrth  eu  taken,  neu  gysgod  cla\vdd 

yr  ardd, 
A  'r  rhosyn  coch  a  'r  lili  o  'u  deutu  yno  dardd. 

(2) 

O  dawel  Fythod  Cymru,  mor  ddedxvydd  ydych  chwi  ! 
Er  bod  heb  fawredd  breiniol,  nac  un  daearol  fri  ;  _ 
O  'ch  mewn  y  triga  'n  wastad  y  cariad  cu  a  'r  hedd, 
Nad  ydynt  yn  berthynol  i  'r  ymherodrol  sedd. 

(3) 

O  hawddgar  Fythod  Cymru,  sy'n  gwenu  ger  y  nant/ 
A  'u  gerddi  'n  llawn  o  flodau,  a  hwythau  'n  llawn  o 

Want  ! 

Mor  glaer  a  'r  dwr  tryloew  yw  llygaid  y  rhai  bach, 
A  'u  gruddiau,  fel  y  rhosyn,  yn  brydferth  gochwyn  iach 


BI-LINGUAL    READER.  73 


13.— THE  COTTAGES  OF  WALES. 

(*)• 

Fair  cottages  of  Cymru,  with  \valls  of  gleaming  white, 

Whose  smoke  curls  round  the  valley  and  up  the  moun- 
tain height ; 

The  bees  hum  'neath  the  gable,  or  sheltering  garden 
wall, 

While  all  around  grow  flowers,  red  rose,  and  lily  tall. 

(2) 

O  lowly  cots  of  Cymru,  blest,  yea,  thrice  blest  are    ye  ! 
Ye    know    not    this   world's   greatness,    nor    earthly 

dignity  ; 

Yet  dwell  within  you  ever,  the  love  and  peaceful  rest 
Which  fly  from  halls  and  palaces  of  those  the  world 

holds  blest. 

(3) 

O  lovely  cots  of  Cymru,  that  smile  beside  the  rill, 
Your  rooms  the  children  gladden,   as  flowers  your 

gardens  fill ; 
Their  eyes  are  bright  and  sparkling,  like  water  in  the 

sun, 
Their  cheeks  are  like  the  roses,  red  rose  and  white  in 

one. 


74        LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


(4) 

O  ddistaw  fythod  Cymru,  sy'n  mhell  o  s\vn  y  dref  ! 
Ni  flinir  chwi  gan  derfysg,  nac  un  anfoesol  lei  ; 
Ni  thyrr  ar  eich  distawnvydd  ond  chwarddiad  lion  y 

plant, 
A  sibrwd  dail  y  goedwig,  a  murmur  inwyn  y  nam. 

(5) 

O  hvydion  Fythod  Cymru,  sy'n  llechu  is  y  llwyn  ! 
Er  bod  heb  furiau  mynor,  a  'u  to  yn  wellt  neu  frwyn, 

0  'u  mevvn  mae  llawer  angel  yn  hoffi  troi  ei  ben, 

1  syllu  mewn  gorfoledd  ar  etifeddion  nen. 

(6) 

O  dirion  Fythod  Cymru  !   o  'u  mewn,  ar  doriad  gvvawl,. 
Ac  yn  y  coed  o  'u  hamgylch,  y  plethir  odlau  ma\vl  ; 
Y  feinir  gan  yn  gynnar,  a  'r  adar  gyda  hi, 
Eu  diolch-gerdd  foreuol  am  rad  eu  nefol  Hi. 

(7) 

O  anwyl  Fythod  Cymru  !    ni  fedd  un  \vlad  eu  hail  ; 
Na  lygrer  eu  haelwydydd,  na  sigler  byth  eu  sail : 
Byth,  byth,  mor  ber  a  'r  blodau  sy'n  gwisgo  siriol  were 
Ar  fryn  a  dol  o  'u  deutu,  bo  Bythod  Cymru  hen  ! 

— leuan  Gwvnedd.. 


BI-LINGUAL    READER.  75 

(4) 

O  quiet  cots  of  Cymru,  far  from  the  city's  din, 
Your  peace  no  tumult  troubles,  no  discord  enters  in  ; 
No  sound  breaks  on  your  stillness,  but  merry  children's 

cry, 
Or  murmur  of  the  rustling  leaves,  or  brook  that  babbles 

by. 

(5) 

Grey  cottages  of  Cymru  that  nestle  'mid  the  leaves, 
No  marble  walls  surround  you,  straw-thatched  your 

lowly  eaves ; 

Yet  thither  many  an  angel,  in  love  delights  to  come, 
And  watch  in  joy  and  gladness,  the  heirs  of  his  bright 

home. 

(6) 

O  pleasant  cots  of  Cymru,  within  at  dawn's  first  rays, 
As  in  the  woods  around  you,  are  heard  glad  hymns  of 

praise, 

And  early  in  the  morning  the  birds  and  goodwife  sing 
Their  matin  song  of  gratitude  to  God,  their  Lord  and 

King. 

(7) 
Dear  cottages  of  Cymru  !     what  country  holds  their 

peer  ? 
Long  may  they  stand  unshaken,  nor  ill   their  hearths 

draw  near  ! 

God  keep  as  fair  and  fragrant,  as  on  the  hills  and  dales 
The  flowers  which  smile  and  blossom,  the  cottages  of 

Wales. 

— E.  0.  Jones  (by  permission}. 


76         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG 


14._YR    ARTHES    WEN. 

(i)  Mae  yr  arthes  wen  yn  byw  yng  ngwled- 
ydd  oerion  y  gogledd,  lie  mae  y  gaeaf  yn 
hir  ac  eithafol  o  oer,  a  'r  ddaear  yn  orchudd- 
iedig  gan  haenen  dew  o  eira,  a  'r  mor  wedi 
rhewi  drosto. 

(2)  Mae  yr  arthes  wen  wedi  ei  haddasu  i 
fyw  yn  hinsawdd  oer  y  gwledydd  hyn,  o- 
blegid  y  mae  ei  chroen  yn  orchuddiedig  gan 
gnwd  tew  o  fan-blu  i  'w  chadw  yn  gynnes.  Y 
mae  gwadnau  ei  thraed  hefyd  wedi  eu 
gorchuddio  a  blew  hirion,  fel  y  gall  gerdded 
yn  ddistaw,  ac  nid  y  w  byth  yn  llithro  ar  yr  ia. 


BI-LINGUAL    READER. 


77 


14.— THE    WHITE    BEAR, 

(1)  The    white    bear    lives    in    the    cold 
northern    countries,    where    the    winter    is 
long,  and  extremely  cold,  and  the  ground 
is  covered  with  a  thick  layer  of  snow,  and 
the  sea  is  frozen  over. 

(2)  The  white  bear  is  adapted  to  live  in 
the  cold  climate  of  these  countries,  for  its 
skin  is  covered  by  a  thick  crop  of  fur,  to 
keep  it  warm.     The  soles  of  its  "feet  also, 
are  covered  with  long  hair,  so  that  it  can 
walk  softly,  and  it  never  slips  on  the  ice. 


78  LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(3)  Gwna  ei  lloches  bob  amser  yn  agos 
i  'r  mor  am  ei  bod  yn  hoffi  nofio  ynddo.     Yn 
y  mor  hefyd  y  mae  yn  cael  y  rhan  fwyaf 
o  'i  hymborth.     Crwydra  oddiamgylch  yn  ei 
hymchwil  am  fwyd,  gan  nofio  o  un  rhew- 
dalp  i  un  arall,  gyda  'r  rhwyddineb  mwyaf. 

(4)  Weithiau,    digwydda    fyned    ar    rew- 
fryn  fyddo  'n  symud  ymaith  oddiwrth  y  tir, 
ac  i  aros  arno  nes  y  bydd  wedi  myned  yn 
rhy  bell  iddi  aim  nofio  yn  ol  i  'r  tir.     Mae 
morwyr   wedi   gweled    rhai    mewn    sefyllfa 
felly  amryw.  weithiau     Mae  'r  rhew-fryn  yn 
graddol  doddi,   fel  y  daw  i  hinsawdd  fwy 
tymherus,  ac  er  fod  yr  arth  wen  yn  gallu 
dal  digon  o  bysgod  i  'w  chadw  yn  fyw,  ei 
thynged  yn  y  diwedd,  fydd  trengu. 

(5)  Y  morlo  yw  hoff  ymborth  yr  arthes 
wen.     Crwydra  ar  hyd  yr  ia  hyd  nes  y  daw 
at  fan  lie  mae  y  rhew  wedi  toddi.     Mae  yn 
gwybod,  trwy  brofiad,  fod  hwnnw  yn  lie  te- 
bygol  i  'r  morlo  ddod  i  'r  wyneb.  Gan  hynny 
y  mae  yn-  eistedd  yna  ac  yn  gwylio,  a  phan 
wel  ben  crwn  y  morlo  yn  dod  i  'r  golwg,  y 
mae  yr  arthes  ar  unwaith  yn  cydio  ynddo  a  'i 


BI-LIXGUAL    READER.  79 

(3)  It  makes  its  lair  near  the  sea,  as-  it 
likes  to  swim  in  it.     In  the  sea,  too,  it  finds 
most   of  its   food.     It   roams   about  in   its 
search   for  food,   swimming  from  one  ice- 
block  to  another  with  the  greatest  ease. 

(4)  Sometimes  it  happens  to  get  en  an 
ice-berg  that  is  floating  away  from  the  land, 
and  remains  on  it,  until  it  gets  too  far  for 
it   to   be  able   to  swim   back  to  the  land. 
Sailors  have  seen  some  in  such  a  situation 
several  times.     The  ice-berg  gradually  melts 
as  it  gets  into  a  more  temperate  climate, 
and  although  the  white  bear  may  be  able 
to  catch  sufficient  fish  to  keep  it  alive,  its 
fate,  in  the  end,  will  be  to  perish. 

(5)  The  seal  is  the  favourite  food  of  the 
white  bear.     It  roams  over  the  ice,  until  it 
comes  to  a  place  where  the  ice  is  melted. 
It   knows   from   experience,   that   this  is   a 
likely  -place   for  the  seal  to   come  to   the 
surface.     It  therefore  sits  there  and  watches, 
and  when  it  sees  the  round  head  of  the  seal 
coming  into  sight,  the  bear  at  once  seizes 


80         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

phawen  gref,  ac  yn  ei  dynnu  allan  o  'r  dwfr 
ac  yn  ei  fwyta. 

(6)  Pan   oedd   Nelson   yn   fachgen,    aeth 
am  fordaith  ar  fwrdd  Hong  ei  ewythr,  i  'r 
moroedd  gogleddol.     Yr  oedd  y  pryd  hwnnw 
yn  fachgen  dewr,  nwyfus,  a  beiddgar,  a  lie 
bynnag   y   byddai    perygl,    byddai    Nelson 
ieuanc  yn  siwr  o  fod  ynddo.  Un  diwrnod  pan 
oedd  y  cig  wedi  myned  yn  brin,  danfomvyd 
nifer  o  forwyr  i  'r  Ian  i  chwilio  am  forlo  neu 
ryw  anifail  arall,  ac  aeth  Nelson  gyda  hwy. 

(7)  Wedi  bod  allan  am  rai  oriau,  ac  heb 
Iwyddo  i  saethau  dim,  gan  fod  popeth  a 
welent  yn  rhy  bell,  troisant  yn  ol  tuagat  y 
Hong.     Wedi  myned  beth  ffordd,  sylwasant 
nad  oedd   Nelson   gyda  hwynt.     Llanwyd 
hwynt  a  braw,  gan  y  gwyddent  yn  sicr,  mai 
marw  fyddai  ei  dynged,  cs  nad  allai  ddych- 
welyd  i  'r  Hong  cyn  y  ncs. 

(8)  Tra  yr  oeddynt  yn  petruso  beth  cedd 
i  'w  wneud,   clywsant  ergyd  yn  y  pellder, 
Rhedasant  tua  'r  fan  gyda  brys,   a  chan- 
fuant  Nelson  yn  ymladd  gydag  arthes  wen 


BI-LINGUAL    READER.  8l 

it  with  its  strong  paw,  drags  it  out  of  the 
water,  and  eats  it. 

(6)  When  Nelson  was  a  boy,  he  went  for 
a  voyage  on  board  his  uncle's  ship,  to  the 
northern  seas.    He  was  then  a  brave-spirited 
and  daring  boy,   and   wherever  there  was 
danger,  young  Nelson  was  sure  to  be  there. 
One  day,  when  the  meat  had  run  short,  a 
number  of  sailors  were  sent  ashore  to  search 
for  a  seal,  or  some  other  animal,  and  Nelson 
went   with   them. 

(7)  After  being  out  for  hours,  and  with- 
out being  able  to  shoot  anything,  as  every- 
thing they  saw  was  too  far  away,  they  turned 
back  towards  the  ship.     After  going  seme 
distance,  they  noticed  that  Nelson  was  not 
with  them.     They  were  filled  with  alarm,  as 
they  knew  most  certainty,  that  death  would 
be  his  fate,  if  he  was  not  able  to  return  to 
the  ship  before  night. 

(8)  While    they    were    considering    what 
was  to  be  done,  they  heard  a  shot  in  the 
distance.     They   ran    rapidly    towards   the 
spot,    and    found    Nelson    fighting    with    a 


32         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

fawr.  Yr  oedd  wedi  ei  saethu  a  'i  chlwyfo, 
ond  nid  yn  farwol.  Trodd  y  bwystfil  arno, 
ac  yr  oedd  yntau  yn  amddiffyn  ei  hun  a  'i 
ddryll.  Modd  bynnag,  wrth  geisio  ei  tharo, 
llithrodd  a  syrthiodd  ar  ei  wyneb  ar  yr  ia. 
Cyn  iddo  allu  codi,  yr  oedd  yr  arth  wen 
arno,  ac  yn  codi  ei  phawen  i  'w  daro. 

(9)  Ar  y  foment,  saethodd  un  o  'r  morwyr 
yr    arthes    yn    ei    choes    flaen,    a   chafodd 
gymaint  o  loes,  ac  ofn  bloeddiadau  y  mor- 
wyr, fel  y  ciliodd,  gan  adael  Nelson  yn  ddia- 
naf .  Pan  ofynnodd  ei  ewythr  iddo  paham  yr 
oedd  yn  mentro  i  'r  fath  berygl,  atebodd  yn 
eithaf  digyffro,  "  mai  eisieu  ei  chroen  oedd 
arno  i  'w  gymeryd  adref  yn  rhodd  i  'w  dad." 

(10)  Un  tro  pan  oedd  y  morwyr  mewn 
bad,  heb  fod  ymhell  o  dir,  gwelent  dair  o 
eirth  yn  nofio  tuag  atynt.     Pan  ddaethant 
at  y  bad,   rhoddasant   ei   pawennau   ar   ei 
ochr  ac  ymdrechasant  fyned  i  mewn  iddo. 
Bu  bron  i  un,  y  fwyaf  o  'r  tair,  Iwyddo.    Pe 
buasai  wedi  myned  i  mewn  buasai  yn  suddo 
y  bad  ac  yn  lladd  y  dynion.    Modd  bynnag, 
wedi  brwydr  galed,  llwyddodd  y  morwyr  i  'w 
euro  ymaith  a  'r  rhwyfau. 


BI-LINGUAL    READER.  83 

huge  white  bear.  He  had  shot  it,  and 
wounded  it,  but  not  mortally.  The  beast 
turned  on  him,  and  he  defended  himself 
with  his  gun.  However,  in  trying  to  strike 
it,  he  slipped,  and  fell  on  his  face  on  the  ice. 
Before  he  could  rise,  the  bear  was  upon 
him,  and  lifted  its  paw  to  strike  him. 

(9)  At   this   moment   one   of   the   sailors 
shot  the  bear  in  its  foreleg,  and  it  suffered 
so  much  pain,  and  was  so  frightened  by  the 
shouts  of  the  sailors,   that  it  fled,  leaving 
Nelson  unhurt.     When  his  uncle  asked  hm 
why  he  ventured  into  such  danger,  he  coolly 
answered,   "  that  he  wanted  the  skin  as  a 
gift    for   his    father." 

(10)  Once,  when  some  sailors  were  in  a 
boat,  not  far  from  the  land,  they  saw  three 
bears  swimming  towards  them.     When  they 
came  to  the  boat,  they  put  their  paws  on  it 
side,  and  endeavoured  to  get  into  it.     One 
of  them,   the  largest   of  the   three,   nearly 
succeeded.     Had  it  got  in,  it  would  have 
sunk  the  boat,  and  killed  the  men.     How- 
ever, after  a  hard  fight,  the  sailors  succeeded 
in  beating  them  off  with  their  oars. 


84  LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


15.— Y  Cl. 

(1)  Un   o  'r   anifeiliaid    cartrefol   mwyaf 
cyffredin  yn  y  wlad  hon  yw  y  ci.     Y  mae 
amryw  fathau  o  gwn  :  megis  y  milgi,  y  targi, 
cyfeirgi,    adargi,    bytheuad,    ci    defaid,    ci 
Newfoundland,  ci  Sant  Bernard,   a  chi  yr 
Escimo. 

(2)  Y  mae  y  ci  yn  greadur  deallus  ;     a 
gellir  ei  ddysgu  i  gyflawni  llawer  o  bethau, 
os    hyfforddir    ef    pan    yn    ieuanc.     Mewn 
llawer  o  bethau  y  mae  yn  was  defnyddiol 
i  ddyn.     Ond  y  prif  beth  nodweddiadol  yn 
y  ci,  yw  ei  ffyddlondeb  i  'w  feistr. 


BI-LINGUAL   READER. 


15.— THE    DOG. 

(1)  One    of    the    most    common    of    the 
domestic    animals    in    this    country   is    the 
dog.     There  are  several  kinds  of  dogs  ;  such 
as  the  greyhound,  the  bull-dog,  the  pointer, 
the  setter,  the  hound,  the  sheep-dog,  the 
Newfoundland  dog,  the  Saint  Bernard  dog, 
the  Eskimo  dog,  &c. 

(2)  The   dog  is   an   intelligent   creature  ; 
and   he   can   be   taught   to   perform   many 
things,   if  he  is  trained  when  young.      In 
many  ways,  he  is  an  useful  servant  to  man. 
But  the  chief  characteristic  in  a  dog,  is  his 
fidelity  to  his  master. 


86  LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(3)  Ci  hela  y\v  y  bytheuad,  a  gall  ddilyn 
arogl  y  creadur  y  mae  yn  ei  hela,  hyd  nes  y 
delir  ef  neu  y  llwydda  i  ddianc  i  'w  loches, 
neu  i  ryw  dwll  lie  nas  gall  y  c\\n  ei  ddilyn. 

(4)  Y  mae  y  ci  defaid  yn  was  defnyddiol 
iawn  i  'r  bugail,  ac  nis  gallai  fyth  gasglu  ei 
braidd  ynghyd  heb  gymorth  ei  gi.     Gydag 
ysgogiad  o  'i  law,  dengys  y  bugail  i  'w  gi  pa 
beth  y  mae  i  'w  wneud,  a  dealla  yntau  ef, 
hyd  y  nod  pan  y  mae  hanner  milltir  neu 
ychwaneg  oddiwrth  ei  feistr. 

(5)  Un  tro  gwerthodd  ffermwr  ddau  gant 

0  ddefaid  i  ddyn  oedd  yn  byw  mewn  cym- 
dogaeth   arall,    a   roes   fenthyg   ei   gi   iddo 

1  'w    helpu    i  'w    cymeryd    adref.        Wedi 
cyrraedd  yno,  yn  lie  caniatau  i  'r  ci  ddych- 
welyd   adref,   clodd  y   dyn   ef  i   fynu   gan 
fwriadu  ei  gadw.  Modd  bynnag,  llwyddodd  y 
ci  i  ddianc  yr  ail  noswaith.    Aeth  i  'r  cae  lie 
yr  oedd  y  defaid,  ac  wedi  eu  casglu  at  eu 
gilydd,   gyrrodd  hwynt   yn   ol   bob   cam   i 
fferm  ei  feistr. 


BI-LIXGUAL    READER.   .  87 

(3)  The  hound  is  a  hunting  dog,  and  it 
can  follow  the  scent  of  the  creature  that 
it  hunts,  until  it  is  caught,  or  succeeds  in 
fleeing  to  its  pen,  or  into  some  hole  where 
the  dogs  cannot  follow  it. 

(4)  The  sheep-dog  is  a  very  useful  servant 
to  the  shepherd,  and  he  could  never  gather 
his  flock  together  without  the  help  of  his 
dog.     With   the   motion   of  his   hand,    the 
shepherd  directs  his  dog  what  it  is  to  do, 
and   it   understands   him,  even   when  it   is 
half  a  mile  or  more  from  its  master. 

(5)  Once  a  farmer  sold  two  hundred  sheep 
to  a  man  who  lived  in  another  neighbour- 
hood, and  lent  him  his  dog  to  assist  him  to 
take    them    home.     After    reaching    there, 
instead  of  allowing  the  dog  to  return  home, 
he  locked  it  up,  intending  to  keep  it.     How- 
ever, the  dog  succeeded  in  escaping  on  the 
second  night.     It  went  to  the  field  where 
the  sheep  were,  and,  having  collected  them 
together,  it  drove  them  back  every  step  to 
its  master's  farm. 

Bi-R.  3—  G. 


88  LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(6)  Ci  mawr  a  chryf  yw  ci  Newfoundland 
ac  y  mae  hefyd  yn  noliedydd  campus.     Y 
mae  lawer  gwaith  wedi  bod  yn  foddion  i 
achub  pobl  rhag  boddi. 

(7)  Lawer  o  flynyddoedd  yn  ol,  yr  oedd 
ci  Newfoundland  yn  chwareu  gyda  bachgen 
bach  ei  feistr,  ar  fwrdd  Hong  fawr  oedd  yn 
hwylio  tuag  Awstralia.     Mewn  rhyw  fodd, 
llithrodd  yr  un  bychan,  a  chyn  y  gallai  neb 
ei  achub,  syrthiodd  dros  y  bwrdd  i  'r  mor. 

(8)  Gwelodd  y  ci  ef  yn  myned  drosodd, 
a  neidiodd   ar   ei   ol   ar   unwaith.     Cafodd 
afael  ynddo,  a  daliodd  ef  a  'i  ben  uwchlaw'r 
dwfr  hyd  nes  y  daeth  y  morwyr  a  bad  i  'w 
gwaredu.     Mawr  oedd  llawenydd  y  rhieni, 
a  daeth  y  ci  yn  fwy  o  ffafryn  nag  erioed. 


BI-LINGUAL    READER.  89 

(6)  The  Newfoundland  dog  is  a  large  and 
strong  dog,  and  it  is  also  a  capital  swimmer. 
It  has  many  times  been  the  means  of  saving 
people    from    drowning. 

(7)  Many  years  ago,  a  Newfoundland  dog 
was  playing  with  its  master's  little  boy,  on 
board  a  large  vessel  that  was  sailing  for 
Australia.     In    some    way,    the    little   one 
slipped,  and  before  anyone  could  save  him, 
he  fell  overboard  into  the  sea. 

(8)  The  dog  saw  him  go  over,  and  jumped 
after  him  at  once.     It  caught  hold  of  him 
and  held  him,  with  his  head  above  the  water 
until  the  sailors  brought  a  boat  to    rescue 
them.     Great  was  the  joy  of  the  parents, 
and   the   dog   became   a  greater   favourite 
than  ever. 


90  LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


16.— Y   GOG. 

(1)  Gydymaith    hoff   y   Gwanwyn    gwyrdd 

Rhown  iti  'n  awr  gan  croeso  ; 

Natur  a  dail  a  drwsia  'th  ffyrdd, 

Mae  'r  goedwig  am  dy  wrando. 

(2)  Pan  ddelo  llygaid  hardd  y  dydd 

I  fritho  'r  dolydd  gwyrddion. 
Dy  lais  a  glywir,  mewn  odl  rydd, 
O  'r  perthi  'n  seinio  'n  rhadlon. 

(3)  Fwyn    ymwelyddes  !       gyda    thi 

Croesawn    amser   blodau  ; 
Pan  fo  'r  holl  adar  yn  ddi-ri ' 
Yn  lleisio  o  blith  y  cangau. 

(4)  Yr  ysgol-lanc  with  grwydro  'i  him 

Ar  hyd  y  maes  am  flodau, 
Rhydd  lam,  wrth  sain  dy  nod  tra  chun,. 
A  gwna  'r  un  don  a  thithau. 


BI-LIXGUAL   READER.  QI 


16.     THE    CUCKOO. 

-(i)  Hail  !    beauteous  stranger  of  the  grove  ; 

Thou   messenger  of  spring  ! 
Now  heaven  repairs  thy  rural  seat, 
And  woods  thy  welcome  sing. 

(2)  What  time  the  daisy  decks  the  green, 

Thy  certain  voice  we  hear  ; 
Hast  thou  a  star  to  guide  thy  path, 
Or  mark  the  rolling  year  ? 

(3)  Delightful   visitant  !      with   thee 

I  hail  the  time  of  flowers, 
And  hear  the  sound  of  music  sweet 
From  birds  among  the  bowers. 

(4)  The  school-boy,  wandering  through  the 

To  pluck  the  primrose  gay,  [wood 

\Yill  start,  thy  curious  voice  to  hear, 
And  imitates  thy  lay. 


92  LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(5)  A  mannau  ereill  y  gwnei  di 

Ymweled   yn    feunyddiol  ; 
Rhyw  Wanwyn  eto  gennyt  sy 
I  'th  fw}^n  groesawu  'n  siriol. 

(6)  Dy  berth  yn  wastad  sydd  yn  werdd, 

A  'th  wybren  heb  frecheuyn  ; 
Nid  oes  dim  tristwch  yn  dy  gerdd, 
Na  Gaeaf  yn  dy  flwyddyn. 

(7)  Pe  gallwn  hedeg,  hedeg  wnawn, 

I  'th  ganlyn  drwy'r  holl  wledydd, 
A  'th  gwmni  hyfryd  a  fwynhawn, 
Er  mwyn  cael  Gwanwyn  beunydd. 

—(Cyfieithiad)  Caledfryn. 


BI-LINGUAL   READER.  93 

(5)  What  time  the  pea  puts  on  the  bloom, 

Thou  fliest  the  vocal  vale, 
An  annual  guest  in  other  lands, 
Another  spring  to  hail. 

(6)  Sweet  bird  !    thy  bower  is  ever  green, 

Thy    sky    is    ever    clear ; 
Thou  hast  no  sorrow  in  thy  song, 
No   winter   in   thy  year, 

(7)  Oh  !     could  I  fly,  I  'd  fly  with  thee, 

We'd  make,  with  joyful  wing, 
Our  annual  visit  o'er  the  globe, 
Companions   of   the   spring. 

— Logan. 


94      '  LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


17.— Cl    ST.   BERNARD. 

(1)  Mewn  bwlch  anial  ac  unig,  ar  un  o 
fynyddau   uchel   yr   Alps,    saif   mynachlog 
fechan,  yr  hon  a  sefydlwyd  gan  un  Bernard 
de  Menthon  yn  y  flwyddyn  962  o.c. 

(2)  Adeiladwyd  y  fynachlog  i  'r  dyben  o 
roddi  llety  a  lluniaeth  yn  rhad  i  deithwyr, 
ac  er  rhoddi  cynhorthwy  i  rai  mewn  perygl 
pan  yn  teithio  yn  nhymor  yr  eira,  yr  hwn 
sydd  yn  parhau  yma,  am  yn  agos  i  naw  mis. 

•K 

(3)  Y  mae  o  ddeg  i  bymtheg  o  fynachod, 
a  saith  o  weision  yn  byw  yn  y  fynachlog 


BI-LINGUAL    READER.  95 


17.— THE    ST.   BERNARD    DOG. 

(1)  In  a  dreary  and  lonely  pass  on  one  of 
the  high  mountains  of  the  Alps,  stands  a 
small  monastery,  which  was  founded  by  one 
Bernard  de  Menthon,  in  the  year  962  A.D. 

(2)  The    monastery    was    built    for    the 
purpose   of   giving   food   and   lodging    free 
to   travellers,   and  to  render   assistance  to 
those  in  danger  when  travelling  during  the 
snowy  season,  which  lasts  here  for  nearly 
nine    months. 

(3)  From  ten  to  fifteen  monks  and  seven 
attendants  live  in  the  monastery  through 


q6         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

drwy'r  flwyddyn.  Dywedir  fod  dros  ugain 
mil  o  deithwyr  yn  ymwelcd  yn  flynyddol  a  'r 
lie  ar  eu  ffordd  dros  y  bwlch,  ac  yn  cyfran- 
nogi  o  garedigrwydd  y  mynachod. 

(4)  Ond  yn  nyddiau  oerion  ac  ystormus 
y  gaeaf  y  mae  'r  mynachod  duwiol  yn  gallu 
rhoddi  y  cynhorthwy  goreu  i  deithwyr.   Mae 
ystormydd  o  eira  yn  digwydd  yn  dra  sydyn, 
ac  yn  fynych  ar  ol  bore  teg  a  digwmwl. 
Mae  'r    eira   yn    disgyn    mor    drwchus,    fel 
mevvn  ychydig  oriau  y  mae  y  teithiwr  an- 
ffodus  wedi  ei  gladdu  dan  y  lluchfeydd.     Y 
mae    cannoedd   o   bersonau    wedi    colli    eu 
bywydau  fel  hyn. 

(5)  Ar  adegau  o  'r  fath,  y  mae  y  mynachod 
ar  wyliadwriaeth  am  deithwyr  a  allant  fod 
wedi  eu  dal  yn  yr  ystorm,  ac  yn  y  gwaith 
hwn  y  maent  yn  cael  eu  cynorthwyo  gan  y 
cwn  nodedig  a  gedwir  yn  y  sefydliad,  ac  a 
enwir  yn  ol  y  fynachlog. 

(6)  Ci  mawr  iawn   a  chryf  yw  Ci   Sant 
Bernard,  gyda  phen  mawr,  blew  hirion,  a 
chynffon  flewog.     Mae  y  cwn  hyn  wedi  eu 
hyfforddi  i  chwylio  am  deithwyr  a  allant  fod 


BI-LINGUAL    READER.  97 

the  year.  It  is  said  that  over  twenty-thou- 
sand travellers  visit  the  place  annually,  on 
their  way  over  the  pass,  and  partake  of  the 
kindness  of  the  monks. 

(4)  But  it  is  in  the  cold  and  stormy  days 
of  winter,  that  the  pious  monks  are  able  to 
render  the  best  assistance  to  travellers. .  The 
snowstorms   come   on   very   suddenly,    and 
often  after  a  fine  and  unclouded  morning. 
The  snow  falls  so  thickly  that  in  a  few  hours 
the  unfortunate  traveller  is  buried  beneath 
the  drifts.     Hundreds  of  persons  have  lost 
their  lives  in  this  wav. 

it 

(5)  On  such  occasions,  the  monks  are  on 
the  look  out  for  travellers  that  may  have 
been  caught  in  the  storm  ,and  in  this  laud- 
able work,  they  are  assisted  by  the  famous 
dogs  that  are  kept  in  the  institution,  and 
are   called   after   the  monastery. 

(6)  The    Saint    Bernard    dog    is    a    very 
large   and  strong  dog,   with  a  large  head, 
long  hair,   and  a  bushy  tail.     These   dogs 
have  been  trained  to  search  for  travellers 


98          LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

wedi  eii  cuddio  dan  yr  eira,  ac  y  mae  eu 
harogliad  mor  dreiddiol,  fel  y  gallant  olrhain 
llwybr  y  teithiwr  colledig,  a  dod  o  hyd  iddo 
yn  yr  eira. 

(7)  Danfonir  hwy  allan  bob  dydd  yn  y 
gaeaf  ac  yn  gyffredin  yn  gyplau.     Bydd  gan 
un  fasgedaid  o  fwyd  a  gwin  wedi  ei  chlymu 
am  ei  wddf,  tra  y  bydd  gan  y  Hall,  fantell 
wedi  rhwymo  ar  ei  gefn.     Yn  y  modd  hyn 
y  maent  yn  gallu  rhoddi  ymborth  a  chyn- 
hesrwydd    i    unrhyw    deithiwr    anffodus    a 
ddigwyddant  ddarganfod. 

(8)  Os  bydd  y  dyn  yn  alluog  i  gerdded, 
arweiniant  ef  tuagat  y  fynachlog,  gan  gyf- 
arth  yn  uchel,  er  rhoddi  gwybod  i  'r  myn- 
achod  eu  bod  yn  dychwelyd,  ac  fel  y  byddo 
iddynt  ddod  i  'w  cyfarfod.   Pan  y  mae  y  dyn 
mor  wan  a  rhynedig  fel  na  all  symud,  ant  yn 
ol  i  ymofyn  y  mynachod,  ac  i  'w  harwain  ato. 

(9)  Dywedir  am  un  ci  o  'r  enw  Barry,  iddo 
fod  yn  foddion    i  achub  cymaint  a  dau-a- 
deugain   o   fywydau.     Unwaith,    pan   oedd 
gwraig  yn  myned  i  fyny'r  mynydd  gyda  'i 
bachgen  bach,  cariwyd  hi  a  'r  bachgen  bach 


BI-LINGUAL    READER.  99 

that  may  be  hidden  under  the  snow,  and 
their  sense  of  smell  is  so  keen  that  they 
are  able  to  trace  the  path  of  the  lost  tra- 
veller, and  to  find  him  in  the  snow. 

(7)  They  are  sent  out  every  day  in  winter, 
and  generally  in  couples.     One  will  have  a 
basket  of  food  and  wine  tied  round  its  neck, 
while  the  other  will  have  a  cloak  fastened 
on  its  back.     In  this  way  they  are  able  to 
supply  food  and  warmth  to  any  unfortunate 
traveller  they  may  chance  to  find. 

(8)  If  the  man  is  able  to  walk,  they  lead 
him  towards  the  monastery,  barking  loudly, 
so  as  to  let  the  monks  knowr  that  they  are 
returning,  and  so  that  they  may  come  to 
meet  them.     When  the  man  is  so  faint  and 
benumbed  that  he  cannot  move,   they  go 
back  to  fetch  the  monks,  and  to  lead  them 
to  him. 

(9)  It  is  said  of  one  dog,  of  the  name  of 
Barry,  it  was  the  means  of  saving  as  many 
as  forty-two  lives.     Once,  when  a  woman 
was  going  up  the  mountain  with  her  little 
boy,   she  and  the  little  boy  were  carried 


IOO         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

ymaith  gan  lithr-eira.  Ar  ol  chwilio  yn 
ddyfal,  daeth  Barry  o  hyd  i  'r  bachgen  bach, 
ond  yr  oedd  yn  oer  a  fferedig.  Llwyddodd 
rywfodd,  modd  bynag,  i  'w  gael  ar  ei  gefn, 
ac,  fel  hyn  cariodd  ef  at  ddrws  y  fynachlog, 
lie  y  gofalwyd  yn  dyner  am  dano  gan  y 
mynachod. 


BI-LINGUAL   READER.  IOI 

away  by  a  snow-slip.  After  a  diligent 
search,  Barry  found  the  little  boy,  but  he 
was  cold  and  stiff.  It  managed  in  some 
way,  however,  to  get  him  on  its  back,  and 
in  this  way,  it  carried  him  to  the  door  of 
the  convent,  where  he  was  tenderly  cared 
for  bv  the  monks. 


102       LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


18.— YR    ESCIMO    A 'I    Gl. 

(1)  Mae    yr    Escimoaid    yn    byw    mewn 
gwlad  oer  yn  y  gogledd  pell,  lie  mae  yr  haf 
yn  fer,  a  'r  gaeaf  yn  hir.     Yn  ystod  y  gaeaf 
hirfaith    maent    yn    byw    mewn    bythynod 
wedi  eu  gwneud  o  eira,  gyda  darn  o  rew  yn 
ffenestr. 

(2)  Nid  oes  tan  yn  y  bwthyn,  ond  cyn- 
hesir  ef  gan  y  llusern  fawr  sydd  ar  ganol  y 
llawr,  yn  yr  hon  y  llosgir  gwer  morfil.  Uwch- 
law  y  llusern  y  mae  crochan  yn  hongian, 
yn  yr  hwn  y  paratoir  ymborth  i  'r  teulu. 

(3)  Nid  oes  cadair,  na  bwrdd,  na  gwely 
yn  y  bwthyn,  ond  y  mae  sedd  wreddol  lydan 
o    amgylch    iddo,    wedi    ei    gorchuddio    a 
chrwyn  cynnes,  a  hon  yw  eisteddfa  'r  teulu 
yn  y  dydd,  a  'u  gwely  yn  y  nos. 


BI-LINGUAL    READER.  IO3 


18.—  THE    ESKIMO  AND    HIS    DOG. 

(1)  The  Eskimos  live  in  a  cold  country 
in  the  far  north,  where  the  summer  is  short 
and  the  winter  is  long.     During  the  long 
winter,   they  live  in  huts  made    of    snow, 
with  a  piece  of  ice  for  a  window. 

(2)  There   is  no   fire  in   the   hut,   but  it 
is  warmed  by  a  large  lamp,  placed  in  the 
middle  of  the  floor,  in  which  whale  fat  is 
burnt.     Above  the  lamp  hangs  a  boiler,  in 
which  the  food  for  the  family  is  prepared. 

(3)  There  is  no  chair,  nor  table,  nor  bedr 
in  the  hut,  but  there  is  a  fairly  wide  seat  all 
round  it,  covered  with  warm  skins,  and  this 
is  the  seat  of  the  family  during  the  daytime, 
and  their  bed  at  night. 

Bi-K    3— H. 


104      LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(4)  Pan  y  mae  yr  haf  yn  agoshau,  y  mae 
y  ty  eira  yn  dechreu   toddi,  ac  nid  yw   yn 
lie  cysurus  i  fyw  ynddo  y  pryd  hwnnw. 
Felly,  mae  yr  Escimo  yn  gadael  ei  dy  eira 
ac  yn  codi  ei  babell,  ac  yn  honno,  y  mae  yn 
byw  drvvy  yr  haf. 

(5)  Yr  anifail  mwyaf  defnyddiol  i  'r  Esci- 
mo, yn  ei  wlad  oer  ac  anial,  yw  y  ci.     Yn  wir, 
ni  byddai  yn  bosibl  iddo  fodoli  yno  heb  ei  gi, 
gan  nad  oes  ceffylau  na  da  i  'w  cael  yn  y 
wlad.     Cwn  sydd  yn  tynnu  ei  gar-llusg  dros 
v  rhew  a  'r  eira  am  ugeiniau  o  filldiroedd. 

(6)  Nid  ydyw  cwn  Escimo  o  faintioli  mawr 
ond  y  maent  yn  gryf  iawn.    Cenglir  hwy'n 
gyplau  wrth  y  car  llusg  ,a  dewisir  y  mwyaf 
deallus  ac  ufudd  o  honynt  yn  flaenorydd. 
Hwn  sydd  yn  mynnu  cadw  ar  y  llwybr  iawn, 
tra  y  mae  y  gweddill  o  'r  cwn  am  ddilyn 
sawyr  rhyw  anifail  a  ddichon  fod  wedi  croesi 
y  llwybr  ychydig  cyn  hynny. 

(7)  Gallant  dynnu  y  car-llusg,  yn  cynnwys 
eu  meistr,  ynghyd  a  llwyth  o  ryw  ddau  neu 
dri  chant  o  bwysi,  dros  yr  eira  rhewedig 


BI-LINGUAL   READER.  105 

(4)  When   the   summer   approaches,    the 
snow  house  begins  to  melt,  and  it  is  not  a 
comfortable  place  to  live  in  then.     So  the 
Eskimo  quits  his  snow  house,  and  pitches 
his  tent/ and  it  is  in  this  that  he  lives  through 
the  summer. 

(5)  The  most  useful  animal  to  the  Eskimo, 
in  his  cold  and  dreary  country,  is  the  dog. 
Indeed,  it  would  not  be  possible  for  him  to 
exist  there  without  his  dog,   as  there  are 
neither  horses  nor  cattle  to  be  had  in  the 
country.     Dogs  draw  his  sledge  over  the  ice 
and  snow  for  scores  of  miles. 

(6)  The  Eskimo  dogs  are  not  of  a  large 
size,  but  they  are  very  strong.     They  are 
harnessed  in  couples  to  the  sledge,  and  the 
most  intelligent   and  obedient  of  them  is 
selected  as  the  leader.     It  is  this  one  that 
persists  in   keeping  the  right  path,   while 
the  rest  of  the  dogs  would  follow  the  scent 
of  an  animal  that  may  have  crossed  the 
path  just  before. 

(7)  They  can  draw  a  sledge  containing 
their  master,  together  with  a  load  of  some 
two   or   three   hundred   pounds,    over   the 


106      LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


am  dri  neu  bedwar  diwrnod  yn  olynnol,  gan 
deithio  tua  phedwar  -ugain  milldir  y  dydd. 

(8)  Weithiau,  pan  ar  daith,  ac  ymhell  o 
gartref,  y  mae  y  teithiwr  yn  cael  ei  oddi- 
weddyd  gan  ystorm  o  eira.     Disgynna  eir- 
blu  mawr  yn  drwchus,  a  chyn  hir,  ni  ellir 
gweled  dim  o  'r  llwybr.   Os  na  all  y  blaenor- 
ydd  ganfod  ei  ffordd  i  'r  caban,  sydd  wedi  ei 
adeiladu  yn  gysgodfa  i  deithwyr,   mae  ar 
ben  arnynt.     Gwaith  anodd  yw  hynny  pan 
y  mae  pob  peth  wedi  ei  orchuddio  gan  eira. 

(9)  Modd  bynnag,  drwy  ry w  anian  ryfeddol 
y  mae  y  blaenorydd  yn  darganfod  y  lie,  a 
chyfartha  yn  llawen  pan  ddaw  ato.     Wedi 
clirio  ymaith  yr  eira  oddiwrth  y  drws,  a  y 
teithiwr  a  'i  gwn  i  mewn  i  'r  caban,  a  chyn- 
neua  dan  a  'r  tanwydd  sydd  yn  cael  ei  gadw 
yn  barod  yno  bob  amser.     Yma  gorffwysant 
nes  bydd  yr  ystorm  wedi  myned  heibio. 

(10)  Y  mae  y  cwn  yn  hoff  iawn  o  hela. 
Gwyddant  mai  ar  ol  helfa  llwyddiannus  y 
maent  yn  cael  eu  porthi  a  chig.     Y  maent 
yn  bysgotwyr  da,  ac  yn  yr  haf  y  maent  yn 
dal  digon  o  bysgod  yn  yr  afonydd. 


BI-LIXGUAL    READER.  IOJ 

frozen  snow,  for  three  or  four  days  together, 
travelling  about  eighty  miles  a  day. 

(8)  Sometimes,  when  on  a  journey,  and 
far  from  home,  the  traveller  is  overtaken  by 
a  snowstorm.       Big  snowflakes  fall  thickly, 
and  before  long,  no  trace  of  the  path  can 
be  seen.     If  the  leader  cannot  find  his  way 
to  the  hut,  which  has  been  built  as  a  shelter 
for  travellers,  it  is  all  over  with  them.     This 
is  a  difficult  task,  when  everything  is  covered 
with   snow. 

(9)  However,  by  some  wonderful  instinct 
the  leader  finds  the  place,   and  he  barks 
joyfully  when  he  comes  to  it.     After  clearing 
away  the  snow  from  the  door,  the  traveller 
and  his  dogs  enter  the  hut,  and  he  lights  a 
fire  with  the  fuel  that  is  always  kept  ready 
there.      Here  thev  rest  until  the  storm  has 

u 

passed  away. 

(10)  The  dogs  are  very  fond  of  hunting, 
They  know  that  it  is  after  a  successful  hunt 
that  they  are  fed  with  meat.     They  are  good 
fishers,  and  in  summer  they  catch  plenty  of 
fish  in  the  rivers. 


IO8         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


19.— YR    UCHEDYDD. 

By  kind  permission  of  Hughes  &*  Son,    H'rrxhatN. 

(1)  O  'i  nyth, 

A  'i  asgell  deg  yn  llawn.  o  wlith 
Dyrchafu  fyny  megys  rhith 

O  blith  y  brwyn, 

Mae  'r  'hedydd  mwyn, 
I  byncio  ei  foreuol  lith. 

(2)  O  !    'r  svvyn 

Sy'n  llifo  o  dy  garol  fwyn, 

Adeiyn  bach, 

Dy  fiwsig  iach, 
A  -ysgafnha  fy  Hoes  a  'm  cvvyn. 

(3)  Os  mud 

Yw  dan  dy  draed  yr  hunawl  fyd 
Fe  'th  glywir  di  yn  cann  'n  glyd 

Ar  risiau  'r  gwawl, 

Ddihalog  fawl, 
Yn  ffrydio  o  dy  heddwch  drud. 

(4)  Mor  gu, 

A  hoenus  y\v  dy  osgo  di, 
Ynghanol  ifrwd  o  heulog  li' ; 

O  'r  wybren  der, 

Dy  gathl  ber 
A  seinia  fel  y  mel  i  mi. 

— Ossian  Gwent. 


BI-LINGUAL    READER.        .  KX) 


19.— THE    LARK. 

(1)  Oh,   hark  ! 

With  fluttering  wing  and  dewy  breast, 
Soars  upward  like  a  spirit  strong, 

From  reedy  nest, 

The   gentle  lark, 
To  tune  on  high  his  matin  song. 

(2)  Alway 

A  nameless  charm  flows  from  thy  lay  ; 
Melodious  bird  ! 

Whose  music  heard 
Drives  care  and  sorrow  far  away. 

(3)  Beneath, 

The  sleeping  world  lies  still  as  death  : 
Above,  we  hear  thee  singing  clear, 

'Midst  morning  rays, 

Unsullied   praise, 
Which  speaks  of  peace  to  mortal  ear. 

(4)  How  free 

And  blithesome  is  thy  joyous  flight ! 
In  floods  of  sunshine  sparkling  bright  ; 

From  skies  serene 

Thy  song  unseen 
Angelic   music    seems   to   me. 

— Edmund  0.  Jones. 


110      LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


20.— GWENYN. 

(1)  Nid    oes    un    creadur    bychan    mwy 
diwyd  na  'r  wenynen.     Trwy  oriau  hirddydd 
haf  gellir  ei  gweled  yn   hedeg  o   flodyn   i 
flodyn  gan  gasglu  mel,  ac  ni  ddychwel  adref 
hyd  nes  y  bydd  wedi  cael  cymaint  ag  a  all 
ei  gario. 

(2)  Y  mae  gwenyn  yn  byw  gyda  'u  gilydd 
mewn  cwch  gwenyn,  yr  hwn  a  osodir  mewn 
lie  cysgodol  yr  yn  ardd  neu  'r  berllan.  Y  mae 
miloedd  o  wenyn  yn  byw  yn  yr  un  cwch. 


BI-LIXGUAL    READER. 


Ill 


20.—  BEES. 

(1)  There  is  no  small  creature  more  busy 
than  the  bee.     Through  the  hours  of  a  long 
summer's  day,   it  can  be  seen  flying  from 
flower  to   flower,   gathering  honey,   and  it 
does  not  return  home  until  it  has  collected 
as  much  as  it  can  carry. 

(2)  Bees  live  together  in  a  hive,  which  is 
placed  in  a  sheltered  spot  in  the  garden,  or 
the  orchard.     There  are  thousands  of  bees 
living  in  the  same  hive. 


112         LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(3)  Y  mai  tri  math   o   wenyn   i  'w   cael 
ymhob  cwch.    Yn  gyntaf  ac  yn  bennaf  daw 
y  frenhines,  neu  y  faw  wenynen.    Hi  yw  eu 
mam  hwy  i  gyd,  ac  y  mae  ychydig  yn  fwy  a 
faintioli  na  'r  un   o  'r  lleill.      Hi   sydd   yn 
dodwy  yr  holl  wyau,  o'r  rhai  y  daw  y  gwenyn 
ieuainc. 

(4)  Y  nesaf  yw'r  gwenyn  gormes.     Ceir 
rhai  cannoedd  o  'r  rhai  hyn  ymhob  cwch. 
Nid  ydynt  byth  yn  gweithio,  ond  cerddant 

0  amgylch  i  'r  cwch  ac  o  gylch  i  'r  fynedfa, 
gan  suo  yn  uchel.     Gan  nad  oes  ganddynt 
golyn  maent  yn  hollol  ddiniwed. 

(5)  Pan  ddaw  y  tywydd  oer  nis  gall  y 
gwenyn  gormes  gael  dim  i  'w  fwyta  tu  allan 

1  'r  cwch,  heblaw  ei  bod  yn  rhy  oer  iddynt 
fyned  i  chwilio  am  dano.     Y  pryd  hwnnw 
ymosodir  arnynt  gan  y  gwenyn  diwyd,   a 
cholynant  hwy  i  farwolaeth. 

(6)  Mae  y  gwenyn  diwyd  neu  y  gweithwyr 
yn  llai  o  faintioli  na  'r  lleill.     Mae  miloedd 
lawer  o  'r  rhai  hyn  ymhob  cwch.     Mae  gan- 
ddynt ddwy  god,  a  thafodau  hirion,  cywrain, 
a  chyda  y  rhai  hyn  y  maent  yn  sugno  y  mel 
o  'r  blodau.     Pan  ymwthiant  i  mewn  i  flo- 


BI-LINGUAL    READER. 


(3)  There  are  three  kinds  of  bees  to  be 
found  in  every  hive.     First  and  foremost 
comes  the  queen,  or  mother  bee.    She  is  the 
mother  of  them  all,  and  she  is  rather  larger 
in  size  than  any  of  the  others.     She  lays  all 
the  eggs  from  which  the  young  bees  come. 

(4)  The  next  are  the  drones.    Some  hun- 
dreds of  these  are  to  be  found  in  every  hive. 
They  never  work,  but  move  about  the  hive, 
and  around  the  entrance,  humming  loudly. 
As  they  have  no  sting,  they  are  perfectly 
harmless. 

(5)  When   the  cold  weather  comes,    the 
drones  cannot  find  anything  to  eat  outside 
the  hive  ;  besides  that,  it  is  too  cold  for  them 
to  go  and  search  for  it.     Then  the  working 
bees  set  upon  them,  and  sting  them  to  death. 

(6)  The  busy  bees,  or  workers,  are  smaller 
in  size  than  the  others.     There  are  many 
thousands   of   these   in   every   hive.     They 
have  two  bags,  and  long  curious  tongues, 
with  which  they  suck  the  honey  out  of  the 
flowers.     When  they  push  themselves  into- 


114      LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

deuyn  i  chwilio  am  fel  gorchuddir  eu  cyrff  a 
man  Iwch  melyn. 

(7)  Ysgubant  y  mel  i  un  cwd,  a  'r  llwch 
melyn  i  'r  Hall,  a  phan  y  mae  y  ddau  yn  llawn 
dychwelant  i  'r  cwch.     Defnyddiant  y  llwch 
melyn    i   wneud   cwyr   a   bwyd-gwenyn,    a 
chyda  'r  cwyr  yr  adeiladant  eu  celloedd. 

(8)  Mae  rhai  o  'r  gwenyn  yn  ddiwyd  drwy 
yr  haf  yn  adeiladu  man-gelloedd    chwech- 
ochrog  yn  y  cwch,  tra  mae  ereill  yn  casglu 
y  mel  sydd  i  'w  llanw.     Mae  llawer  iawn  o  'r 
celloedd  hyn  mewn  dil  mel. 

(9)  Fel  hyn  y  trysora  gwenyn  fel  tuagat 
eu  cynhaliaeth  yn  ystod  y  gaeaf.     Cysgant 
y  rhan  fwyaf  o  dymor  y  gaeaf.     Deffroant 
yn  awr  ac  eilwaith,  ac  wedi  ymborthi  ar  y 
mel,  ant  i  gysgu  drachefn. 

(10)  Nid  oes  ond  un  frenhines  ymhob  cwch. 
Nid  ydyw  hi  byth  yn  gadael  y  cwch,  ac  y 
mae  y  lleill  yn  talu  pob  parch  iddi,  ac  yn 
gweinyddu  ami.     Pan  ddeorir  brenines  ieu- 
anc,  bydd  yn  rhaid  i  un  o  'r  ddwy  ymadael 
a  'r  cwch. 


BI-LINGUAL    READER.  115 


a  flower,  in  search  of  honey,   their  bodies 
become  covered  with  a  fine  yellow  dust. 

(7)  They  sweep  the  honey  into  one  bag, 
and  the  yellow-  dust  into  the  other  ;     and 
when  the  two  are  full    they  return  to  the 
hive.     They  use  the  yellow  dust  to  make 
wax  and  bee-bread,  and  with  this  wax  they 
build  their  cells. 

(8)  Some  of  the  bees  are  busy  through 
the  summer,   building  little  six-sided  cells 
in  the  hive,  while  others  are  collecting  the 
honey  which  is  to  fill  them.     There  are  a 
great  many  of  these  cells  in  a  honeycomb. 

(9)  In    this    way,    bees   store   up   honey 
towards  their  sustenance  during  the  winter. 
They  wake  now  and  then,  and  after  feeding 
on  the  honey,  they  go  to  sleep  again. 

(10)  There   is   but   one   queen   in    every 
hive.     She  never  leaves  the  hive,  and  the 
rest  pay  her  every  respect,  and  wait  upon 
her.     When  a  young  queen  is  hatched,  one 
of  them  must  leave  the  hive. 


Il6      LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(n)  Felly  a  un  allan,  a  dilynnir  hi  i  ba  le 
bynnag  yr  elo,  gan  Haws  mawr  o  'r  gwenyn. 
Esgyll  bychain  sydd  gan  y  frenhines,  felly 
nis  gall  hedeg  ymhell.  Disgynna  ar  gangen 
coeden  cyn  hir,  a  heidia  miloedd  o  'r  gwenyn 
o  'i  hamgylch. 

(12)  Wedi  deall  eu  bod  wedi  codi,  daw  y 
perchennog  i  'w  dal.     Daw  a  chwch  newydd 
gyda  ychydig  fel  neu  sirup  ynddo,  ac  a  'i 
gosoda  odditanynt.   Yna  ysgydwa  y  gangen 
yn  araf  deg,  a  disgynna  y  gwenyn  i  lawr  ac 
ant  i  mewn  i  'r  cwch.     Os  bydd  y  frenhines 
gyda  hwynt  arosant  yno  ;    ond  os  na  fydd, 
codant  drachefn  ac  ant  i  chwilio  am  dani. 

(13)  Mae  yr  arth  yn  hoff  iawn  o  fel,  ac  yn 
yr  haf  chwilia  yn  ddyfal  am  nythod  gwenyn 
gwylltion.     Pan  gaiff  un,  tyn  y  mel  allan  o 
honi  a  'i  bawen.     Ond  ymosoda  y  gwenyn 
arno   yn   ffyrnig,   a  bydd  yn   dioddef  am 
ddyddiau  oddiwrth  eu  pigiadau. 


BI-LINGUAL    READER.  II/ 

(n)  So  one  goes  out,  and  she  is  followed 
wherever  she  goes  by  a  large  number  of  the 
bees.  The  queen  has  small  wings,  so  she 
cannot  fly  far.  She  soon  alights  on  the 
branch  of  a  tree,  and  thousands  of  the  bees 
swarm  about  her. 

(12)  After  learning  that  they  have  risen, 
the  owner  comes  to  catch  them.     He  brings 
a  new  hive,  with  a  little  honey  or  syrup  in 
it,  and  places  it  under  them.  Then  he  gently 
shakes  the  branch,  and  the  bees  drop  down, 
and  go  into  the  hive.     If  the  queen  be  with 
them,  they  stay  there  ;   but  if  not,  they  will 
rise  again  and  go  in  search  of  her. 

(13)  The  bear  is  very  fond  of  honey,  and 
in  summer    it  diligently  searches  for  the 
nests  of  wild  bees.     When  it  finds  one,  it 
draws  out  the  honey  writh  its  paw.     But  the 
bees  fiercely  attack  it,  and  it  suffers  for  days 
from  their  stings. 


Il8      LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


21.— CLADDEDIGAETH    SYR    JOHN 
MOORE. 

(1)  Ni  chlywyd  swn  tabwrdd,  chwareuwyd  'r  un  tant, 

Pan  i  'r  rhagfur  ei  gorph  a  gludasom  ; 

Ni  saethodd  'r  un  milwr  ei  ffarvvel  i  bant 

Bros  y  bedd  lie  ein  gwron  gladdasom. 

(2)  Claddasom  e  'n  ddirgel  yn  nyfnder  nos  oer, 

Y  tyweirch  wnaem  droi  a  'n  bigodau  ; 
Wrth  wanaidd  a  llwydaidd  oleuni  y  lloer. 
A  'r  llusern  bwl  daflai  ei  goleu. 

(3)  Heb  un  arch  afreidiol  fe  'i  rhoed  yn  ei  fedd, 

Nac  am  do  ni  roddwyd  i  'w  rwymo  ; 
Gorweddai  fel  arwr  yn  gorffwys  mewn  hedd, 
A  'i  fantell  filwrol  am  dano. 

(4)  Byr  fu  ein  gweddi  ar  fin  ei  oer  fedd, 

Ni  ddywed'som  un  trist  air  yn  annoeth  ; 
Ond  syllem  yn  syn  ar  ei  welwlas  wedd, 
Gan  feddwl  yn  chwerw  am  drannoeth. 


BI-LINGUAL    READER.  119 


21.— THE    BURIAL   OF   SIR    JOHN 
MOORE. 

(1)  Not  a  drum  was  heard,  not  a  funeral  note, 

As  his  corpse  to  the  ramparts  we  hurried  ; 
Not  a  soldier  discharged  his  farewell  shot 
O'er  the  grave  where  our  hero  we  buried. 

(2)  We  buried  him  darkly  at  dead  of  night, 

The  sods  with  our  bayonets  turning, 
By  the  struggling  moonbeam's  misty  light, 
And  the  lantern  dimly  burning. 

(3)  No  useless  coffin  enclosed  his  breast, 

Not  in  sheet  nor  in  shroud  we  wound  him  ; 
But  he  lay  like  a  warrior  taking  his  rest, 
With  his  martial  cloak  around  him. 

(4)  Few  and  short  were  the  prayers  we  said, 

And  we  spoke  not  a  word  of  sorrow ; 
But  we  steadfastly  gazed  on  the  face  of  the  dead. 

And  we  bitterly  thought  of  the  morrow. 
Bi-R.  3—1. 


120      LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


(5)  Meddyliem  wrth  gloddio  ei  gul  onvedd-ian, 

A  gwneuthur  yn  esmwyth  ei  glustog  : 
Fel  y  sathrai  y  gelyn  a  'r  estron  y  Ian, 
A  ni  ar  y  mor  mawr  tymhestlog. 

(6)  Yn  ysgafn  y  soniant  am  yspryd  y  cun, 

Ac  uwch  ei  oer  hvch  ei  edliwio  ; 
Ond  diofal  fydd  ef  os  ca  gysgu  ei  hun, 
Yn  y  bedd  le  gwnaeth  Brython  ei  briddo. 

(7)  Ond  pan  oedd  ond  banner  ein  gorchwyl  dan  law, 

Fe  ganai  cloch  awr  i  ni  gefnu  ; 
A  chlywem  swn  magnel  diannel  o  draw. 
Oedd  y  gelyn  yn  surllyd  yn  saethu. 

(8)  Yn  araf  ac  athrist  y  rhoem  ef  i  lawr, 

O  faes  ei  enwogrwydd  a  'i  Iwyddiant ; 
Heb  gerfio  un  gair,  na  rhoi  beddfaen  fawr, 
*  Gadawsom  ef  gyda  'i  ogoniant. 


BI-LINGUAL   READER.  121 


.(5)     We  thought,  as  \ve  hollowed  his  narrow  bed, 

And  smoothed  down  his  lonely  pillow, 
How  the  foe  and  the  stranger  would  tread  o  'er  his 
And  we  far  away  on  the  billow.  [head. 

(6)     Lightly  they'll  talk  of  the  spirit  that's  gone, 

And  o'er  his  cold  ashes  upbraid  him  ; 
But  little  he'll  reck,  if  they  let  him  sleep  on 
In  the  grave  where  a  Briton  has  laid  him. 

^7)     But  half  of  our  heavy  task  was  done 

When  the  clock  struck  the  hour  for  retiring  ; 
And  we  heard  the  distant  and  random  gun 
That  the  foe  was  sullenly  firing. 

(8)     Slowly  and  sadly  we  laid  him  down, 

From  the  field  of  his  fame  fresh  and  gory  ; 
We  carved  not  a  line,  and  we  raised  not  a  stone, 
But  we  left  him  alone  in  his  glory. 
—C.  Wolfe. 


122      LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


22.— Y   LLWYNOG. 

(1)  Mae   y   llwynog   yn   anifail   ag   sydd 
tua  'r  un  maintioli  a  rhai  mathau  o  gwn,  ac 
y  mae  yn  debyg  iawn  i  gi  o  ran  ei  liw  a  'i 
ymddanghosiad.     Y  mae  yn  un  o  'r  ychydig 
anifeiliaid  gwylltion  sydd  i  'w  cael  yn  bres- 
ennol  yn  y  wlad  hon. 

(2)  Gwna    ei    gartref    mewn    twll    yn    y 
ddaear,  neu  agen  yn  y  graig.     Mae  ei  ffau 
yn  rhedeg  ymhell  i  'r  ddaear,  a  gofala  bob 
amser  fod  ganddo  fwy  nag  un  fynedfa  iddi, 
fel  os  daw  y  cwn  i  mewn  un  ffordd  y  gall 
ef  ddianc  ffordd  arall. 


BI-LINGUAL    READER. 


123 


22.— THE    FOX. 

(1)  The  fox  is  an  animal  about  the  same 
size  as  some  kinds  of  dogs,  and  it  is  very 
like  a  dog  in  colour  and  appearance.     It  is 
one  of  the  few  wild  animals  that  are  to  be 
found  at  present  in  this  counrty. 

(2)  It  makes  its  home  in  a  hole  in  the 
ground,  or  in  a  crevice  in  the  rock.    Its  den 
runs  far  into  the  earth,  and  it  always  takes 
care  to  have  more  than  one  entrance  into 
it,  so  that  if  the  hounds  come  in  one  way, 
it  can  escape  another  way. 


124      LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


(3)  Treulia  y  rhan  fwyaf  o  'r  dydd  yn  ei 
ffau,  ond  crwydra  oddiamgylch  yn  y  nos 
mewn  ymcKwil  am  fwyd.  Ymwel  a  buarthau 
tyddynnod,  ac  yn  y  boreu  mae  y  ffarmwr  yn 
fynych  yn  canfod  fod  rhai  o  'i  ednod,  cywion, 
hwyaid,    gwyddau    neu    wningod    wedi    eu 
cludo  ymaith  gan  y  llwynog. 

(4)  Nid  yw  yn  ymfoddloni  ar  gymeryd 
un  wydd  neu  hwyaden  ar  y  tro,  ond  os  caiff 
gyfleustra  fe  ladd  amryw  o  honynt,  ac  a  'u 
cluda  ymaith  i  'w  cuddio  mewn  twll  yn  y 
ddaear  hyd  nes  y  bydd  arno  eu  heisiau. 
Weithiau  mae  y  ffermwr  yn  darganfod  y 
twll  hwn,  ac  yn  ei  wylied  hyd  nes  daw  y 
cadno  yno  i  ymofyn  ei  fwyd,  pryd  y  mae  yn 
ei  ddal  a  'i  ladd. 

(5)  Mae  hela  llwynog  yn  ddifyrrwch  pob- 
logaidd  gydag  amaethwyr  a  boneddigion. 
Mae  yn  gadael  sawyr  cryf  ar  y  glaswellt  lie 
y  cerdda,  fel  y  mae  y  bytheuaid  yn  gallu 
dilyn  ei  or  yn  hawdd,  ac  fel  rheol,  ei  ddal 
a  'i  ladd. 

(6)  Un  cyfrwys  iawn  yw'r  llwynog,  ac  nid 
gwaith  hawdd  yw  ei  ddal  bob  amser.   Mewn 
lie  neillduol  yr  oedd  yr  helwyr  wedi  codi  a 


BI-LINGUAL   READER.  125 

(3)  It  spends  most  of  the  day  in  its  den, 
but  it  wanders  about  during  the  night  in 
search  of  food.     It  visits  farm-yards,  and  in 
the  morning,   the  farmer  often  finds  that 
some  of  his  fowls,  chickens,  ducks,  geese,  or 
rabbits  have  been  carried  away  by  the  fox. 

(4)  It   is   not   satisfied   with   taking  one 
goose  or  duck  at  a  time,  but  it  if  has  an 
opportunity,   it   will  kill  several  of  them, 
and  will   carry  them   away,   to  be  hidden 
in  a  hole  in  the  earth,  till  it  needs  them. 
Sometimes  the  farmer  discovers  this  hole, 
and  watches  it  till  the  fox  comes  to  fetch 
its  food,  when  he  catches  and  kills  it. 

(5)  Fox  hunting  is  a  popular  amusement 
with  farmers  and  gentlemen.     It  leaves  a 
strong  scent  on  the  grass  where  it  walks, 
so  that  the  foxhounds  are  able  to  follow  its 
trail  easily,   and,   as  a  rule,   to  catch  and 
kill  it. 

(6)  The   fox  is  very   cunning,   and  it  is 
not  always  an  easy  matter  to  catch  it.     At 
a  certain  place,  the  hunters  had  started  and 


126         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

dilyn  yr  un  llwynog  amryw  weithiau,  ac  wedi 
methu  ei  ddal.  Yr  oedd  bob  amser  yn 
cyfeirio  i  ben  dibyn  uchel,  ac  yno  yn  diflannu 

0  'r  golwg. 

(7)  Y  tro  nesaf  yr  oeddynt  yn  hela  yno 
rhoddwyd  dyn  i  wylio  'r  fan.     Pan  ddaeth  y 
cadno  ymlaen,  gwelai  hwnnw  ef  yn  ymdaflu 

1  gangen  coeden  oedd  yn  tyfu  ar  ymyl  y 
dibyn,  ac  oddiyno  yn  neidio  i  dwll  yn  wyneb 
y  graig.     Torrwyd  y  goeden,  a  'r  tro  wedyn 
syrthiodd  y  llwynog  i  waelocl  y   dibyn   a 
lladdwyd  ef  yn  y  fan. 

(8)  Un    diwrnod,    fel    yr    oedd    dyn    yn 
edrych  ar  nifer  o  wyddau  ar  lyn  bychan, 
sylwodd  ar  un  o  honynt  yn  cael  ei  thynnu 
dan  y  dwfr  yn  dra  sydyn.     Tra  yr  oedd  yn 
edrych  ar  y  fan,  gan  ddisgwyl  iddi  ddod  i  'r 
golwg  eilwaith,  gwelai  iwynog  yn  dod  o  'r 
dwfr  ychydig  bellder  oddiyno,  gyda  'r  wydd 
yn  ei  geg,  ac  yn  rhedeg  ymaith  i  'r  coed  ;  lie 
y  cuddiodd  hi  mewn  twll,  gan  ei  gorchuddio 
a  dail. 

(9)  Yna  dychwelodd  at  y  llyn.     Aeth  i 
mewn  gryn  bellder  oddiwrth  y  gwyddau,  a 


BI-LINGUAL    READER.  127 

followed  the  same  fox  several  times,  and 
had  failed  to  catch  it.  It  always  made  for 
the  top  of  a  high  precipice,  and  there  dis- 
appeared from  view. 

(7)  The   next   time   they   were   hunting, 
a  man  was  put  to  watch  the  spot.     When 
the  'fox  came  on,  he  saw  it  throw  itself  on 
to  the  branch  of  a  tree  that  grew  on  the 
•edge  of  the  precipice,  and  from  that  jump 
into  a  hole  in  the  face  of  the  rock.     The 
tree  was  cut  down,  and  the  next  time  the 
fox  fell  down  to  the  bottom  of  the  precipice 
and  was  instantly  killed. 

(8)  One  day,  as  a  man  was  looking  at  a 
number  of  geese  on  a  small  lake,  he  observed 
one  of  them  being  drawn  under  the  water 
very  suddenly.     While  he  was  looking  at 
the  spot,  waiting  for  it  to  re-appear,  he  saw 
a  fox  come  out  of  the  water  a  little  distance 
off,  with  the  goose  in  its  mouth,  and  trot 
away  to  the  wood,  where  it  hid  it  in  a  hole, 
covering  it  with  leaves. 

(9)  Then    it    returned    to    the    lake.     It 
•entered  some  distance  from  the  geese,  and 


128         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG 

nofiodd  tuag  atynt  heb  ddim  ond  pen  ei 
drwyn  allan  o  'r  dwfr.  Ond  gwelodd  y 
gwyddau  ef,  a  hedasant  ymaith. 

(10)  Pan  welodd  na  allai  ddal  ychwaneg,. 
aeth  allan  o  Jr  dwfr  a  rhedodd  tua  'r  coed. 
Aeth  y  dyn  o  'i  flaen  a  chymerodd  yr  wydd 
allan  o  'r  twll,  gan  roddi  y  dail  yn  ol,  ac  aeth 
ychydig  bellder  oddiyno  i  wylied  y  llwynog. 

(n)  Daeth  yno  yn  fuan  a  llwynog  arall 
gydag  ef,.  a  chliriodd  ymaith  y  dail  gan 
feddwl  cael  yr  wydd,  ond  nid  oedd  yno 
un.  Cafodd  gurfa  iawn  gan  y  llwynog  arall 
am  ei  dwyllo. 


BI-LINGUAL    READER.  129 

swam  towards  them,  with  nothing  but  the 
tip  of  its  nose  out  of  the  water.  But  the 
geese  saw  it,  and  flew  away. 

(10)  When  it  found  it  could  not  catch 
any  more,  it  left  the  water  and  ran  towards 
the  wood.  The  man  went  before  it,  and 
took  the  goose  out  of  the  hole,  placing  the 
leaves  back  again,  and  then  retired  to  a 
little  distance,  to  watch  the  fox. 

(n)  It  soon  came  there  with  another 
fox,  and  cleared  awray  the  leaves,  thinking 
to  get  the  goose,  but  there  was  none.  It 
had  a  sound  beating  from-  the  other  fox  for 
deceiving  it. 


130         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


23.— I 'R    GWLITHYIM, 

(1)  Prin  ond  disgyn 
Wnaethost  Wlithyn, 

Arcs,  beth  yw'th  frys  ; 
Gorffwys  ennyd 
Cyn  dychwelyd 

Fth  belydrog  lys. 

(2)  A  wna  'r  gwelltyn 
Ofer  erfyn 

Arnat,  Wlithyn  pur ; 
Mel  i  'w  gwpan 
Cain,  f  'ai,  cusan 

O  dy  wefus  glir. 

(3)  Mae    y    teithio 
Wedi'th  flino— 

Pell  yw  porth  y  Wawr, 
Ac  hardd  dalaeth, 
Nod  dy  hiraeth, 

Orig  eistedd  lawr. 

(4)  Gwrandaw  weddi 
Lan  y  lili 

Yn  ei  man  tell  hardd  ; 
Yn  dy  ymyl 
Clyw  yn  ymbil 

Rhosyn  llonna  'r  ardd. 


BI-LINGUAL    READER.  13! 


23.— TO   THE    DEWDROP. 

(1)  Just  descending, 
Lowly  bending, 

Sparkling  dewdrop  fair ; 
Do  not  leave  us, 
Do  not  grieve  us, 

O  !  thou  jewel  rare. 

(2)  Vainly  seeking 
And  beseeching, 

Thirsty  grasses  cry ; 
Come  refreshing, 
Gently  pressing 

On  our*  lips  so  dry. 

(3)  Thou  art  weary 
From  thy  journey, 

Dawn  is  far  away, 
And  the  ending, 
Of  thy  yearning; 

Stay  till  close  of  day. 

(4)  Hear  th'  entreaty 
Of  the  lily, 

In  its  mantle  gay  ; 
And  beside  thee, 
Roses  lovely 

Plead  for  thee  to  stay. 


132      LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


(5)  Ebai  'r  Gwlithyn — 
Ofer  gofyn ; 

Pan  yn  dod  o  'm  gwlad- 
'Archwyd  imi 
Beidio  oedi 
Gan  fy  serchog  dad. 

(6)  Teimlaf  dremiad 
Byw  ei  lygad, 

Yn  gwefreiddio  'm  bron  ; 
Mae  fy  ngwynfyd 
A  fy  mywyd, 

Yn  ei  wenau  lion. 

(7)  Byr  yw'm  hanes  ; 
Un  ar  neges 

Ydwyf,  Lili  dlos ! 
I  ddiodi 
Ac  i  nerthu 

Daethum,  serchog  Ros. 

(8)  Welltyn,  dywed, 
Ddaeth  i  'th  syched 

Drwy  fy  nyf od,  drai  ? 
Dywed  hefyd, 
Yw  dy  wendid, 

A  dy  nych  yn  llai  ? 

(9)  Pe  arhoswn, 
Mwy  ni  fedrwn 

Wneyd  i  ti  na  hyn"? 
Trwsio  'th  goryn 
Wna  'r  pelydryn, 

Ar  ei  edyn  gwyn. 


BI-LINGUAL    READER.  133 


(5)  Vain  thy  pleading 
For  my  staying, 

Said  the  dewdrop  bright ; 
Father  told  me 
Home  to  hurry 

With  the  morning  light. 

(6)  Throbs  my  bosom 
With  emotion, 

'Xeath  his  piercing  eyes ; 
The  quintessence 
Of  existence 

In  his  pleasure  lies. 

(7)  Short  my  passage  ; 
On  a  message 

Came  I,  Lily  fair  ! 
To  enliven 
And  to  strengthen 

Is,  O  Rose,  my  care. 

(8)  Did  my  moisture 
Give  thee  nurture, 

Herb  that  droopest  low  ? 
Art  thou  stronger, 
Better,  firmer  ? 

Tell  me,  is  it  so  ? 

(9)  Did  I  linger, 
Could  my  finger 

More  for  thee  have  wrought  ? 
Sunshine  mellow 
Soon  will  follow 

With  fresh  glories  fraught. 


134      LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


(10)  Allwedd  harddwch 

A  phrydferthwch 

Roddwyd  iddo  ef ; 
With  ei  wregys 
Berlog,  daclus, 

Mae  holl  liwiau  'r  nef. 

(n)  Ffarwel  i  chwi, 

Ros  a  Lili 

Pan  fo  'n  wag  fy  sedd, 
Bydd  fy  enw, 
A  fy  nelw 
•   •  Ar  eich  diwair  wedd. 

(12)  Pan  fo  'ch  pennau, 
Serchog  flodau — 

Pan  fo  'ch  bronnau,  ddail 
Dan  gain  lenni 
Nefol  dlysni, 

Cofiwch  saer  eich  sail. 

(13)  Murmur  isel 
Per  fy  angel 

Min  yr  awel  rydd  ; 
Lais  anwylaf, 
Eilw  arnaf 

I  balasau  'r  dydd. 

(14)  Yr  un  cerbyd 
Esmwyth,  hyfryd — 

Yr  un  gannaid  Law  ; 
Nawdd  a  chuddfa 
Fy  nisgynfa 

I  fy  nghyrchu  ddaw. 

— Ossian  Gwent, 


BI-LINGUAL    READER.  135 


(10)  Glorious  shinings, 

Brilliant  linings 

All  their  beauty  show  ; 
Sparkling  lacings, 
Rainbow  tracings 

In  the  sunshine  glow. 

(u)  Farewell  to  ye, 

Rose  and  Lily ; 

But  ye  must  not  grieve, 
My  own  likeness 
And  pure  impress 

On  your  cheeks  I  leave. 

(12)  When  ye  flowers 
And  ye  bowers, 

'Neath  reviving  rays, 
Glow  with  golden 
Hues  of  heaven 

Your  Creator  praise. 

(13)  The  low  murm'ring 
Of  sweet  whisp'ring 

Angels  far  away, 
All  so  sweetly 
Call  me  meekly 

To  the  home  of  day. 

(14)  The  same  agent, 
PJeasant,  potent, 

With  untiring  hand, 
Shield  and  shelter 
Will  me  render, 

In  th'  ethereal  land. 

Bi-K.   3— K. 


136 


LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


24.     YR    ESTRYS. 

(i)  O  'r  holl  adar,  yr  estrys  yw  'r  mwyaf. 
Pan  wedi  tyfu  i  'w  lawn  faintioli,  mae  yn 
fynych  yn  ddeg  troedfedd  o  uchder.  Fel 
y  camel,  mae  'r  estrys  yn  byw  yn  anialwch 
tywodlyd  Africa  ac  Arabia.  Gall  fyw  yn  hir 
heb  ddwfr. 


BI-L1NGUAL   READER. 


137 


24.— THE   OSTRICH. 

(i)  Of  all  birds,  the  ostrich  is  the  largest. 
When  grown  to  its  full  size,  it  is  often  ten 
feet  in  height.  Like  the  camel,  the  ostrich 
lives  in  the  sandy  deserts  of  Africa  and 
Arabia.  It  can  live  a  long  time  without 
water. 


138         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(2)  Er  fod  esgyll  gan  yr  estrys, .  nis  gall 
ehedeg  gan  eu  bod  yn  rhy  fychain  i  gario  ei 
gorff  trwm.     Pan  yn  rhedeg,  modd  bynnag, 
maent  yn  ddefnyddiol  iawn  iddo.    Lleda  ei 
esgyll  y  pryd  hwn,  a  thrwy  guro  yr  awyr  a 
hwy,  mae  yn  gallu  rhedeg  yn  gyflymach  na  'r 
ceffyl  buanaf. 

(3)  Mynych  yr  ymlidir  ar  ol  yr  estrys  ar 
gefnau  ceffylau  ;     ond  gan  ei  fod  yn  gallu 
rhedeg  mor  gyflym  nis  gallesid  byth  ei  ddal 
oni  bae  ei  fod  yn  cymeryd  cwrs  igam-ogam 
tra  y  cymer  yr  helwyr  linell  union-syth. 

(4)  Er  hynny,  nid  gorchwyl  hawdd  yw  ei 
ddal,  a  pharha  yr  helfa  weithiau  am  ddau 
neu  dri  diwrnod  cyn  y  lluddedir  yr  estrys. 
Pan   ddelir   ef,   fe   dry   ar  yr  helwyr,   gan 
ymosod  yn  fryrnig  arnynt,  hyd  nes  y  ceir  ef 
i  'r  lawr. 

(5)  Dull  arall  o  hela  yr  estrys,  yw  i  un 
o'r  brodorion  ymwisgo  mewn  croen  a  phlu 
un  o  'r  adar  hyn.  Wedi  ymddieithrio  fel  hyn, 
a  thrwy  ddynwared  ysgogiadau  yr  aderyn 
gwirioneddol,  mae  yn  gallu  agoshau  yn  ddi- 


BI-LINGUAL    READER.  139 

(2)  Though    the    ostrich    has    wings,    it 
cannot  fly,  as  they  are  too  small  to  carry 
its  heavy  body.     When  running,  however, 
thev  are  very  useful  to  the  bird.     Then  it 

j  -j 

spreads  its  wings,  and  by  flapping  the  air 
with  them,  it  is  able  to  run  faster  than  the 
swiftest  horse. 

(3)  The  ostrich  is  often  hunted  on  horse- 
back, but  as  it  is  so  swift,  it  could  never 
be  caught  had  it  not  been  that  it  takes  a 
zig-zag   course,   while   the  hunters   take   a 
straight   line. 

(4)  In  spite  of  this,   it  is  not   an  easy 
thing  to  catch  it,  and  the  hunt  sometimes 
lasts  two  or  three  days,  before  the  ostrich 
is  tired  out.     When  caught,  it  will  turn  on 
the  hunters,  and  attack  them  savagely,  till 
it  is  brought  down. 

(5)  Another  mode  of  hunting  the  ostrich 
is  for  one  of  the  natives  to  dress  himself  in 
the  skin  and  feathers  of  one  of  these  birds. 
Having  thus  disguised  himself,  and  by  imi- 
tating the  movements  of  the  real  bird,  he 


140      LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


gon  agos  at  haid  o  honynt,  i  saethu  a  lladd 
un  o  honynt. 

(6)  Nid  yw  nyth  yr  estrys  gwyllt  ond  twll 
yn  y  tywod.  Mae  'r  wyau  yh  pwyso  o  bwys  i 
bwys  a  banner  yr  un,  yn  ol  oedran  a  maint- 
ioli  yr  aderyn.     Gwerthir  hwy  am  bedwar 
swllt  yr  un,  ond  y  mae  rhai  sydd  wedi  eu 
cerflunio  yn  hardd  yn  werth  cymaint  ddwy- 
waith. 

(7)  Pel  rheol,  y  rnae  deg  neu  ddeuddeg 

0  wyau  ymhob  nyth.   Gwylir  y  nyth  yn  ofa- 
lus  gan  y  fam-estrys,  ac  nid  yw  byth  yn  ei 
gadael  ond  ar  yr  amser  poethaf  yn  y  dydd. 
Cymer  yr  wyau  tua  chwech  wythnos  i  'w 
deori. 

(8)  Tua   deng   mlynedd-ar-hugain   yn   ol 
dechreuwyd  ffermio  estrys  yn  Cape  Colony, 
ac  erbyn  hyn,  y  mae  llawer  iawn  o  ffermydd 

1  'w  cael  yno  lie  na  chedwir  dim  ond  estrys. 
Weithiau,  ceir  o  wyth  cant  i  fil  o  honynt  ar 
yr  un  fferm. 

(9)  Megir  yr  estrys  er  mwyn  eu  plu,  y 
rhai  ydynt  o  liwiau  gwynion  a  llwydion.     Y 
mae  y  plu  gwynion  mawr  sydd  yn  tyfu  dan 
adenydd  yr  aderyn  yn  dra  gwerthfawr,  am 


BI-LINGUAL    READER.  14! 

is  able  to  approach  sufficiently  near  to  a 
flock  of  them,  to  be  able  to  shoot  and  kill 
one  of  them. 

(6)  The  nest  of  a  wild  ostrich  is  only  a 
hole  in  the  sand.     The  eggs  weigh  from  one 
to  one  and  a  half  pounds  each,  according  to 
the  age  and  size  of  the  bird.     They  are  sold 
for  four  shillings  each,  but  some  beautifully 
carved  ones  are  sold  for  twice  that  amount. 

(7)  As  a  rule,  there  are  ten  or  twelve  eggs 
in  a  nest.     The  nest  is  closely  watched  by 
the  mother-ostrich,  and  she  never  leaves  it 
but  during  the  hottest  part  of  the  day.   The 
eggs  take  about  six  weeks  to  be  hatched. 

(8)  About  thirty  years  ago,  ostrich-farm- 
ing was  commenced  at  Cape  Colony,  and  by. 
this  time,  there  are  a  great  many  farms  to  be 
found  there,  where  only  ostriches  are  kept. 
Sometimes,  from  eight  hundred  to  a  thou- 
sand of  them  are  kept  on  the  same  farm. 

(9)  Ostriches  are  rearedjfor  the  sake  of 
their  feathers,  which  are  of  white  and  grey 
colours.     The   large   white    feathers   which 
grow  under  the  wings  of  the  bird  are  very 


142         LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

eii  bod  mor  brydferth  eu  ffurf.  Gwerthir 
hwy  weithiau  am  gymaint  a  £60  y  pwys. 
Tair  o  'r  rhai  hyn  sydd  yn  ffurfio  penaddurn 
Tywysog  Cymru. 

(10)  Mae  yr  estrys  yn  bwrw  eu  blu  ddwy- 
waith  yn  y  flwyddyn.  Er  eu  cadw  rhag 
edwino  a  myned  ny  fudr,  bydd  y  ff ermwr 
yn  ofalus  i  'w  torri  ymaith  a  sisiwrn,  ychydig 
cyn  eu  bod  yn  barod  i  syrthio  ymaith  tra  y 
maent  eto  yn  ffres  a  hardd. 

(n)  Mae  yr  estrys  yn  fynych  yn  dod  yn 
hollol  ddof,  a  chrwydra  wrth  ei  bleser  o 
gylch  y  fferm  neu  'r  pentref.  Dywed  tei- 
thiwr  iddo  unwaith  weled  un  ieuanc  mor  ddof, 
fel  y  caniatai  i  fachgen  du  bychan  fyried  ar 
ei  gefn.  Mor  fuan  ag  y  teimlai  ei  bwysau, 
dechreuai  redeg  o  amgylch  y  pentref,  a  chan 
gyflymu,  rhedai  gyda  buandra  rhedegfarch. 


BI-LINGUAL    READER.  143 

valuable,  because  they  are  so  soft  and  grace- 
ful in  form.  They  are  sometimes  sold  for 
as  much  as  £60  a  pound.  Three  of  these 
form  the  crest  of  the  Prince  of  Wales. 

(10)  The  ostrich  loses  its  feathers  twice 
a  year.  In  order  to  keep  them  from  fading 
and  becoming  dirty,  the  farmer  is  careful  to 
cut  them  off  with  a  scissors,  just  before  they 
are  ready  to  drop  off,  while  they  are  still 
fresh  and  beautiful. 

(n)  The  ostrich  often  becomes  perfectly 
tame,  and  wanders  at  leisure  about  the  farm 
or  the  village.  A  traveller  relates  that  he 
once  sawr  a  young  ostrich  so  tame  that  it  let 
a  little  boy  get  on  its  back.  As  soon  as  it 
felt  its  weight,  it  started  to  run  round  the 
village,  and,  increasing  its  pace,  travelled 
the  speed  of  a  race-horse. 


144 


LLYFR   DARLLEN    DWY-IEITHOG. 


25.— YR     ERYR. 

(1)  Yr  eryr  yw'r  aderyn  mwyaf  a  ffyr- 
nicaf   o  'r    adar   rheibus.     Y    mae    ganddo 
adenydd  mawrion,  ac  y  mae  ei  grafangau 
neu  ei  ewinedd  mor  hirion  a  chryfion,  fel  y 
gall  godi  a  chario  ymaith  anifeiliaid  mwy  a 
thrymach  nag  ef  ei  hun. 

(2)  Adeilada  yr  eryr  ei  nyth  yn  gyffredin 
ar  ysgafell  fechan  yn  ochr  craig  uchel,  lie  ni 
ellir  yn  hawdd  ei  weled,  ac  na  byddo  modd 
myned  ato,  heb  lawer  o  berygl.      Yma  y  mae 
y  fam-eryr  yn  dodwy  dau  neu  dri  o  wyau,  ac 
yn  eistedd  arnynt,  hyd  nes  y  bydd  y  rhai 
bach  wedi  eu  deor. 


BI-LINGUAL    READER. 


145 


25.— THE    EAGLE. 

(i)  The  eagle  is  the  largest  and  fiercest 
of  all  birds  of  prey.  It  has  large  \vings,  and 
its  talons  or  claws  are  so  long  and  strong, 
that  it  can  pick  up  and  carry  away  larger 
and  heavier  animals  than  itself. 


(2)  The  eagle  'generally  builds  its  nest 
on  a  small  ledge,  in  the  face  of  a  high  rock, 
where  it  cannot  be  easily  seen,  and  cannot 
be  approached  without  much  danger.  Here 
the  mother-bird  lays  two  or  three  eggs, 
and  sits  on  them  until  the  young  ones  are 
hatched. 


146      LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

(3)  Er  cael  bwyd  i  'w  rhai  bach  chwilia 
yr  eryrod  am  bob  math  o  anifeiliaid  bychain 
y  rhai  y  maent  yn  alluog  i  'w  cludo  i  'w  nyth 
yn  y  graig  uchel  ;  megis  ysgyfarnogod,  cwn- 
ingod,  ac  hyd  y  nod  ceirw  ieuainc. 

(4)  Weithiau,  pan  wel  yr  eryr  bysgodyn 
mawr  yn  nofio  yn  agos  i  wyneb  y  dwfr, 
disgynna  arno  mor  ddisymwth,  fel  y  mae 
yn  alluog  i  'w  ddal  a  'i  gario  ymaith. 

(5)  Un  diwrnod,   yr  oedd  cath  braf  yn 
gorwedd  yn  yr  haul  pan  y  daeth  eryr  heibio, 
a  chan  gydio  ynddi  a  'i  grafangau,  cariodd  hi 
i  fyny  i  'r  awyr.     Ond  ymladdodd  y  gath  mor 
ffyrnig    ac    effeithiol    gyda  'i    dannedd    a  'i 
hewinedd,  fel  y  mynnai  yr  eryr  ollwng  ei 
afael  ohoni,  fel  y  byddai  iddi  syrthio  i  'r 
ddaear  a  chael  ei  lladd. 

(6)  Ond  gwyddai  y  gath   ei  pherygl,    a 
daliodd  ei  gafael  yn  dyn  yn  yr  eryr  hyd  nes 
y  disgynnodd  i  'r  ddaear,  pryd  y  daliwvd  y 
ddau,  gan  ddynion  oedd  wedi  bod  yn  gwylied 
yr  ymrysonfa. 

(7)  Rhai  blynyddau  yn  ol  yr  oedd  dau 
fachgen  wedi  sylwi  fod  par  o  eryrod  wedi 


BI-LINGUAL    READER.  147 

(3)  In  order  to  find  food  for  their  young 
ones,  the  eagles  search  for  all  kinds  of  small 
animals,   which  they  are  able  to  carry  to 
their  nest  in  the  high  rock  ;    such  as  hares, 
rabbits,  and  even  young  deer. 

(4)  Sometimes,    when    the    eagle   sees    a 
large  fish  swimming  near  the  surface  of  the 
water,  it  pounces  upon  it  so  suddenly,  that 
it  is  able  to  catch  it,  and  carry  it  away. 

(5)  One  day,   a  fine  cat  was  basking  in 
the  sun,  when  an  eagle  came  by,  and  snatch- 
ing it  in  his  talons,  carried  it  up  into  the  air. 
But  puss  fought  so  fiercely  and  effectively 
with   its   teeth   and   claws,    that   the   eagle 
wished  to  let  go  its  hold,  so  that  puss  might 
fall  to  the  earth  and  be  killed. 

(6)  But  puss  knew  its  danger,  and  kept 
a  firm  hold  of  the  eagle  until  it  descended 
to  the   earth,   w-hen  the  two   were  caught 
by  some  men  who  had  been  watching  the 
contest. 

(7)  Some   years   ago,    two   boys   noticed 
that  a  pair  of  eagles  had  buiit  their  nest 
on  the  side  of  a  steep  rock,  above  one  of 


148  LLYFR   DARLLEN    IEITHOG. 

gwneud  eu  nyth  ar  ochr  craig  serth  uwchben 
un  o  lynnoedd  yr  Alban.  Penderfynasant  y 
mynnent  gael  un  o  'r  cywion  oedd  yn  y  nyth. 

(8)  Drannoeth    ceisiasant     raff     gref     a 
rhwymasant  hi  wrth  goeden  oedd  yn  tyfu 
uwchben  y  fan  lie  yr  oedd  nyth  yr  eryr. 
Disgynnodd  un  o  'r  bechgyn  ar  hyd  y  rhaff 
i  'r  ysgafell  lie  yr  oedd  y  nyth. 

(9)  Yn  ei  awydd  am  gael  un  o  'r  cywion 
caniataodd  i  'r  rhaff  lithro  o  'i  afael,   gan 
anghofio   fod  y  graig  yn   tros-grogi.   ,  Pan 
drodd  i  esgyn,  wedi  cael  y  cyw,  m-awr  oedd 
ei  fraw  pan  welodd  y  rhaff  yn  hongian  uwch 
y  dibyn,  rhyw  chwech  troedfedd  oddiwrtho. 

(10)  Y  pryd  hwn  clywai  ei  gydymaith  yn 
gwaeddi  mewn  cyffro,   "Y  mae'reryr  yn 
dyfod."     Gwasgodd  y  bachgen  ei  hun  yn 
erbyn  ochr  y  graig,  ond  nid  oedd  ganddo 
ond  mantais  fechan  i  amddiffyn  ei  hun  yn 
y  fath  le  yn  erbyn  ymosodiadau  yr  aderyn 
cryf  a  ffrynig. 

(n)  Wrth  hedeg  tuag  ato  cydiodd  aden- 
ydd  yr  eryr  yn  y  rhaff,  a  thrwy  hyn  gwthiwyd 


BI-LIXGUAL    READER.  149 

the  lakes  of  Scotland.  They  determined 
that  they  would  get  one  of  the  eaglets  that 
were  in  the  nest. 

(8)  Next   day,   they  got   a  strong  rope, 
and  tied  it  to  a  tree  that  grew  above  the 
place  where  the  nest  of  the  eagle  was.    One 
of  the  boys  descended  along  the  rope  to 
the  ledge  where  the  nest  was. 

(9)  In    his    eagerness    to    secure    one    of 
the  eaglets,  he  allowed  the  rope  to  slip  out 
of  his  grasp,  forgetting  that  the  rock  was 
overhanging.     When  he  turned  to  ascend, 
having  obtained  the  eaglet,  great  was  his 
horror  to  see  the  rope  hanging  above  the 
precipice,  some  six  feet  from  him. 

(10)  At  this  time,  he  heard  his  companion 
shouting  in  alarm,  "  The  eagle  is  coming  !  " 
He  pressed  himself  closely  against  the  side 
of  the  rock,  but  he  had  only  a  small  chance 
of  protecting  himself  in  such  a  place  against 
the  attacks  of  the  strong  and  fierce  bird. 

.    (n)  In  flying  towards  him,  the  wings  of 
the  eagle  caught  in  the  rope,  and  by  this 


150      LLYFR    DARLLEN    DWY-IEITHOG. 

hi  o  fewn  cyrraedd  y  bachgen.  Cydiodd 
yntau  ynddi,  ac  wrth  weled  na  allai  gario 
ymaith  y  cyw,  dododd  ef  yn  ol  yn  y  nyth. 

(12)  Dofodd  hyn  lid  yr  eryr,  a  chaniata- 
odd  i  'r  bachgen  esgyn  ar  hyd  y  rhaff  heb 
ymosod  arno  drachefn. 


BI-LINGUAL    READER. 


it  was  pushed  within  reach  of  the  boy.  He 
caught  hold  of  it,  and  seeing  that  he  could 
not  carry  away  the  eaglet,  he  restored  it  to 
the  nest. 

(12)  This  pacified  the  anger  of  the  bird, 
and  it  allowed  the  boy  to  ascend  by  the  rope 
without  attacking  him  again. 


JOHN   E.   SOUTHALL,   Publisher,   NEWPORT,   Mon. 

Send  for  Complete  Catalogue. 


WELSH   MOTTOES,  for  School  Walls,  in  colours,  send  for  List 

WELSH  RECITATIONS  with  English  notes  id.  each 

except  Nos.  4  and  7,  which  are  lid.,  and  No.  8  (Infants')  which  is  2d. 

No.  5  has  a  complete  translation  of  every  word,  and  all  have  English  notes. 

PRICE 

INFANTS  '  READERS  (Llyfr  Bach  y  Babanod,  No.  1.)  NETT  4d. 
With  Welsh  and  English — not  a  Translation — on  opposite  pages. 

NO.  2  For  ANGLICIZED  DISTRICTS   (Illustrated)  ..        . .     4d 

English  is  here  a  Translation  of  the  Welsh. 

A  Monmouthshire  Teacher — afterseeing  proof  of  portion — says,  "  I  consider  it  a  splendid 
little  book,  better  than  anything  I  have  yet  seen." 

Set  Of  Wall  Sheets,  20  x  30  :  for  Infants  :  12  in  the  Set     . .     6/- 

On  Varnished  Rollers.     In  Two  Colours.     Taken  from  the  Reader. 

BI-LINGUAL   READER   NO.   1    for  Standard  I.    XETT  6d. 
The  English  is  a  Translation  of  the  Welsh.  (Sample  leaves  on  application) 

BI-LINGUAL   READER   NO.    2    for    Standards    2    and   3 

(Enlarged)  -/vH"Tt/ •     --^.V^l     w.T?^       ^~<i£<-2          ..      NEXT  81. 
The  English  is  a  Translation  of  the 'Welsh.  (Sample  leaves  on  application) 

BI-LINGUAL  READER  NO.  3  for  Standards  4  &  5  NETT  lOd. 
The  English  is  a  Translation  of  the  Welsh.  (Sample  leaves  on  application) 

LLYFR  DARLLEN  CYMRAEG  No.  4  6d. 

Welsh  only.     Illustrated  in  Colours  and  in  Black  and  White). 

LLYFR  DARLLEN  CYMRAEG  No.  6      .    NETT  i/- 

Welsh  only,  with  short  Vocabulary.  Illustrated  in  Colours  and  in 
Black  and  "White. 

H  ANES  A  CHAN  for  Pupil  Teachers  or  Standards  6  &  7     . .     1/6 

Welsh  only — not  Bi-Lingual — with  copious  vocabulary. 

BIN  GWL  AD,  a  Welsh  Reading  Book  of  Welsh  Geography,  History, 

and  Literature,  for  Standards  4, 5,  6  &  Junior  Forms  in  Secondary  Schools 

By  D.  JAMES  (Defynnog).  2/3 

WeH  illustrated  with  views  of  Welsh  scenery  and  portraits. 

Rhan  I  &  II,  Daaar  a  Hanes  1/6 

Rhan  III,  Lien        ^c^n)          ..  ..  ..  fY. 

ADRODDIADUR  GLAN-WYSG 

Llyfr  I.    I'r  plant  lleiaf  paper,  6d.  &  4d. 
4d. 


nNAL  LIBRAHV  FACILITY 

A    000058297     3 


